YOWAANA (SENEGAL) 




Yowaana 1 

1:1 Ca njâlbéen ga fekk na Kâddu gi am, te Kâddu gi ma nga woon ak Yâlla, te Kâddu 
gi Yâlla la woon. 1:2 Moo di ki nekkoon ak Yâlla ca njâlbéen ga. 1:3 Ci moom lanu 
sâkke lépp. Amul dara lu nu sâkk lu jaarul ci moom. 1:4 Ci moom la dund nekk, te dund 
googu mooy leeral nit ni. 1:5 Leer gi feen na ci biir lèndèm, te lèndèm gi jâppu ko. 1:6 
Yâlla yônni woon na nit ku nu naan Yaxya. 1:7 Kooku nèw na, doon ab seede, ngir wax 
ci mbirum leer gi. Nèw na ngir fiépp dégg li mu wax te gèm. 1:8 Moom ci boppam du 
woon leer gi, waaye nèw na ngir seedeel leer gi. 1:9 Kâddu googu mooy leer gu wôor, 
giy nèw ci âddina te di leeral nit ku nekk. 1 : 10 Ci âddina la nekkoon, âddina si nu sâkk 
jaarale ko ci moom, te âddina xamu ko. 1:11 Nèw na ci réewam, te ay nonam 
nanguwunu ko. 1:12 Teewul ni ko nangu te gèm ci turam, may na leen, nu am san-sanu 
nekk doomi Yâlla. 1:13 Noonu judduwunu ci deret walla ci bègg-bèggu yaram, walla ci 
eoobarey nit. Nu ngi juddu ei Yâlla. 1:14 Kâddu gi nèw, doon nit, dèkk ei sunu biir. Gis 
naiiu ndamam, mu fees ak yiw ak dègg, ndam li Baay bi jox jenn Doomam ji mu am 
kepp. 1:15 Yaxyaa ngi koy seedeel te yégle na lii; nee na: «Moo taxoon ma wax ne: 
"Dina néw sama gannaaw waaye moo ma gén a mâgg, ndaxte nekk na laata may 
juddu."» 1:16 Kâddu gi fees na ak yiw, te nun népp jot nanu ei sunu wâll, mu barkeel nu 
ay yooni-yoon. 1:17 Ndigali Yâlla yi, ei gémminu Musaa lanu leen jaarale; yiw wi ak 
dègg gi, Yeesu Kirist moo ko indaale. 1:18 Kenn musul a gis Yâlla, waaye Bâjjo bi, di 
Yâlla te nekk ak Baay bi, moo ko xamle. 1: 19 Lii mooy seedes Yaxya. Amoon na bés 
Yawut ya yônni ay saraxalekat ea Yaxya, nu ând ak nu soqikoo ei giiru Lewi. Nu nga 
jôge Yerusalem, nèw ei moom, di ko laaj mooy kan. 1:20 Yaxya tontu na leen te nèbbu 
ei dara, wôoral na leen ne, moom du Almasi bi. 1:21 Nu laaj ko ne: «Kon yaay kan? 
Ndax yaa di Iliyas?» Mu ne leen: «Déedéet, duma Iliyas.» Nu ne ko: «Ndax yaa di 
Yonent, bi war a nèw?» Mu tontu ne leen: «Déedéet.» 1:22 Noonu nu laaj ko ne: «Wax 
nu yaay kan, ngir nu man a tontu ni nu yônni. Nga ne yaa di kan?» 1:23 Yaxya tontu 
leen li yonent Yâlla Esayi waxoon ne: «Man maa di baat biy yégle ei mândin mi ne: 

IGREJA MISSIONÂRIA CASA DE ORACÂO, RUA PERNAMBUCO, 1284, BAIRRO JOAMÂRIO, 
LIMEIRA DO OESTE-MG: BRAZIL. CEP: 38.295-000. 
ACESSE: femissionaria.blogspot.com.br 



"Xâll-leen yoonu Boroom bi!"» 1:24 Amoon na nu bokk ca Farisen ya, yu ândoon ca 
mbooloo, ma nu yônni woon ca Yaxya. 1:25 Noonu laaj ko ne: «Gannaaw doo Almasi 
bi, doo Iliyas, doo Yonent bi war a nèw, lu tax ngay sôob nit ni ci ndox?» 1:26 Yaxya 
ne leen: «Man maa ngi sôobe ci ndox, waaye am na ci seen biir ku ngeen xamul. 1:27 
Kookooy nèw sama gannaaw, te man sax yeyoowumaa tekki ay dâllam.» 1:28 Lii 
xewoon na ci dèkku Betani, ca gannaaw dexu Yurdan, fa Yaxya doon sôobe. 1:29 Ca 
èllèg sa, bi Yaxya gisee Yeesu, muy nèw ci moom, mu ne: «Xool-leen! Kii mooy 
mbotem Yâlla, mi nu nar a rey, ngir dindi bâkkaaru âddina. 1:30 Moo taxoon ma wax 
ne: ' Am na kuy néw sama gannaaw, waaye moo ma gèn a mâgg, ndaxte nekk na laata 
may juddu." 1:31 Xawma woon kooku kan la waroon a doon, waaye xamal ko bânni 
Israyil moo tax ma nèw, di sôob nit ni ci ndox.» 1:32 Ci kaw loolu Yaxya seede na lii: 
«Gis naa Xelu Yâlla mi ci melow pitax, mu jôge ci asamaan, tegu ci moom. 1 :33 Bi 
loola laata am, xawma woon mooy kan, waaye Yâlla, mi ma yebal may sôobe ci ndox, 
nee woon na ma: "Dinga gis Xel mu Sell mi wâcc, tegu ci kaw nit. Kooku moo di ki 
leen di sôob ci Xel mu Sell mi."» 1:34 Yaxya teg ca ne: «Gis naa loolu te seede naa ne, 
moom moo di Doomu Yâlla ji.» 1:35 Ca èllèg sa Yaxya taxawaatoon na ca bérab booba, 
ând ak naari taalibeem. 1:36 Bi mu gisee Yeesu muy romb, mu daldi ne: «Kii mooy 
mbotem Yâlla mi!» 1:37 Naari taalibe ya dégg li mu wax, daldi dem toppi Yeesu. 1:38 
Yeesu geestu, gis ne, noo ngi koy topp. Mu ne leen: «Lu ngeen soxla woon?» Nu tontu 
ko: «Foo dèkk, Râbbi?» Râbbi mi ngi tekki «Kilifa gi.» 1:39 Yeesu ne leen: «Kaayleen 
gis.» Noonu nu dem, seeti fa mu daloon, ngoonalal ko. Ci tâkkusaani kaw la woon. 1:40 
Kenn ci noom naar, ni déggoon li Yaxya wax te topp Yeesu, ma nga tuddoon Andare, 
mi bokkoon ak Simorj Piyeer ndey ak baay. 1:41 Andare dafa daldi dem seeti Simorj ne 
ko: «Gis nanu Almasi bi.» Baat boobu mi ngi tekki «Kirist.» 1:42 Noonu mu yôbbu ko 
ci Yeesu. Yeesu xool ko ne ko: «Yaa di Simon, doomu Yowaana. Dinanu la wooye 
Sefas.» Sefas mi ngi tekki «Piyeer,» maanaam «xeer.» 1:43 Ca èllèg sa mu fas yéenee 
dem diiwaanu Galile te mu gis Filib. Yeesu ne ko: «Toppal ci man.» 1:44 Filib mu nga 
dèkkoon Betsayda, dèkku Andare ak Piyeer. 1:45 Filib dajeek Nataneel ne ko: «Gis 
nanu ki yoonu Musaa wi ak yonent yi doon wax. Mu ngi tudd Yeesu, doomu Yuusufa, 
te dèkk Nasaret.» 1:46 Nataneel tontu ko ne: «Aa! Ndax dara lu baax man na jôge 
Nasaret?» Filib ne ko: «Nèwal gis.» 1:47 Naka la Yeesu gis Nataneel jèmsi ci moom, 
mu daldi ne ci mbiram: «Xool-leen, nitu Israyil dègg a ngee di nèw; du dox benn tânku 
caaxaan.» 1:48 Nataneel ne ko: «Noo ma xame?» Yeesu tontu ko ne: «Bi la Filib di 
laata woo, gis naa la, bi nga nekkee ca ker garabu figg ga.» 1:49 Nataneel wax ko ne: 
«Kilifa gi, yaay Doomu Yâlla ji, yaa di buuru Israyil!» 1:50 Yeesu tontu ko ne: «Ndax li 
ma ne, gis naa la ca ker garab ga, moo tax nga gèm? Dinga gis mbir yu gèn a réy yii.» 
1:51 Noonu mu teg ca ne: «Ci dègg-dègg maa ngi leen koy wax, dingeen gis asamaan 
ubbiku, malaaka yiy baagante kaw ak suuf, di wâcc ci Doomu nit ki.» 
Yowaana 2 

2:1 Naari fan gannaaw loolu ag eéet am ea dèkku Kana ea diiwaanu Galile. Yaayu 
Yeesu teewe woon na ko. 2:2 Woo woon nanu it Yeesu ea eéet ga ak ay taalibeem. 2:3 
Ca biir xew wa, biin ba daldi jeex. Yaayu Yeesu ne ko: «Amatunu biin.» 2:4 Yeesu ne: 
«Soxna si, Loo ma bèggal? Ndaxte sama waxtu jotagul.» 2:5 Yaayam daldi ne surga ya: 
«Defleen lépp lu mu leen wax.» 2:6 Foofa amoon na fa jurôom benni ndaa yu fiu yett ei 
doj, yu Yawut ya daan jèfandikoo ngir seen sangu set. Ndaa lu nekk man na def daanaka 
téeméeri liitar. 2:7 Yeesu ne surga ya: «Duyleen ndaa yi.» Nu duy leen, ba iiu fees bay 
rembat. 2:8 Noonu Yeesu ne leen: «Tanqleen ei léegi, yôt ko njiitu xew wi.» Nu daldi 
ko eiy yôt. 2:9 Ki jiite xew wa nam ndox, ma Yeesu soppi biin. Xamul woon fu biin 
booba jôge, waaye surga ya tanqoon ndox ma, noom xamoon naiiu ko. Naka noonu mu 

IGREJA MISSIONÂRIA CASA DE ORACÂO, RUA PERNAMBUCO, 1284, BAIRRO JOAMÂRIO, 
LIMEIRA DO OESTE-MG: BRAZIL. CEP: 38.295-000. 
ACESSE: femissionaria.blogspot.com.br 



woo boroom eéet ga ne ko: 2: 10 «Ci xew yépp, naan gu neex gi lanuy jèkke. Bu nit ni 
doyalee, nu sog a génne ga ea des. Waaye yaw dangaa deneoon gi gèn a neex ba 
nègèni.» 2:11 Firnde bii ame ea Kana, ea diiwaanu Galile, moo doon kéemaan gi Yeesu 
jèkk a def. Ci noonu la wonee mâggaayam te ay taalibeem gèm nanu ko. 2:12 Bi loolu 
weesoo, mu ând ak yaayam, ay rakkam ak i taalibeem, dem dèkku Kapernawum. Waaye 
yâggunu fa. 2:13 Mâggalu Yawut, gi nuy wax bésu Jéggi ba, mu ngi doon jubsi. Yeesu 
dem Yerusalem, 2: 14 dugg ea kèr Yâlla ga. Bi mu fa demee, fekk na ea ètt ba ay 
jaaykati nag ak yu xar ak yu pitax, ak weccikatu xaalis ya toog. 2: 15 Noonu Yeesu râbb 
ab yar, daldi leen koy dâqe, ngir nu génn èttu kèr Yâlla ga, noom ak xar ya ak nag ya. 
Mu tasaare xaalisu weccikat ya, daaneel taabal ya, 2:16 daldi ne jaaykati pitax ya: 
«Jèleleen fi lii! Sama kèr Baay, buleen ko def marse!» 2:17 Taalibeem ya fâttaliku 
Mbind mii: «Cawarte gi ma am ei sa kèr, mu ngi mel ni taal buy tâkk ei sama biir. » 2:18 
Noonu Yawut ya ne ko: «Ban firnde nga nuy won ngir dèggal ne, am nga san-sanu def 
lii nga def?» 2:19 Yeesu tontu leen: «Daaneel-leen kèr Yâlla gii, ma daldi koy yékkati ei 
netti fan.» 2:20 Nu ne ko: «Nga ne kèr Yâlla, gii iiu tabax ei iieent-fukki at ak jurôom 
benn, man nga koo yékkati ei netti fan!» 2:21 Waaye kèr Yâlla, gi Yeesu doon wax, 
nekkul woon ab tabax, aw yaramam ei boppam moo ko taxoon di wax. 2:22 Gannaaw 
ga nag, bi Yeesu deeyee ba dekki, la taalibeem ya fâttaliku li mu waxoon, daldi gèm 
Mbind mi ak wax, ja leen Yeesu waxoon. 2:23 Bi Yeesu nekkee Yerusalem ei mâggalu 
bésu Jéggi ba, nu bare gis kéemaan, yi mu doon def, daldi gèm ei turam. 2:24 Waaye 
Yeesu wooluwu leen woon, ndaxte xamoon na leen noom népp, 2:25 te it soxlawul nu 
koy xamal dara ei nit, ndaxte moom ei boppam xam na xolu nit. 
Yowaana 3 

3: 1 Amoon na ea Farisen ya nit ku nu naan Nikodem te mu bokk ea kilifay Yawut ya. 
3:2 Genn guddi mu nèw ea Yeesu ne ko: «Kilifa gi, xam nanu ne, Yâllaa la yônni ngir 
nga jângal nu, ndaxte kenn mènul a def firnde yii ngay wone te Yâlla ândul ak moom.» 
3:3 Yeesu tontu ko ne: «Ci dègg-dègg maa ngi la koy wax, képp ku judduwaatul doo 
man a seede nguuru Yâlla.» 3:4 Nikodem ne ko: «Nit ku xas ba mâggat, nan lay man a 
judduwaate? Ndax day dellu ei biiru yaayam ngir judduwaat?» 3:5 Yeesu tontu ko ne: 
«Ci dègg-dègg maa ngi la koy wax, ku judduwul ei ndox ak ei Xelum Yâlla, doo man a 
bokk ei nguuru Yâlla. 3:6 Lu juddoo ei nit, nit la; waaye lu juddoo ei Xelum Yâlla, xel 
la. 3:7 Li ma ne: "Fâww ngeen judduwaat," bumu la jaaxal. 3:8 Ngelaw fu ko neex lay 
jublu. Yaa ngi koy dégg waaye xamuloo fu mu jôge, xamuloo fu mu jèm. Noonu la mel 
it ei képp ku juddoo ei Xelum Yâlla.» 3:9 Ci baat yooyu Nikodem ne ko: «Nu loolu 
man a ame?» 3:10 Yeesu tontu ko ne: «Yaw yaay jângal bânni Israyil te xamuloo mbir 
yii? 3:11 Ci dègg-dègg maa ngi la koy wax, noo ngi wax li nu xam, di nettali li nu gis, 
waaye nanguwuleen a gèm li nu seede. 3:12 Gannaaw gèmuleen li ma leen di wax ei 
mbiri âddina, naka ngeen man a gème, bu ma leen waxee ei mbiri asamaan? 3:13 Kenn 
musul a yéeg ei asamaan su dul ki fa jôge, muy Doomu nit ki. 3:14 Te itam na Musaa 
sampe woon ab bant ea diggu mândin ma, takk ea jaan, ja mu defare woon xânjar, fâww 
nu yékkatee noonu Doomu nit ki, 3: 15 ngir képp ku ko gèm am ei moom dund gu dul 
jeex.» 3:16 Ndaxte Yâlla dafa bègg âddina, ba joxe jenn Doomam ji mu am kepp, ngir 
képp ku ko gèm am dund gu dul jeex te doo sânku mukk. 3:17 Yâlla yônniwul Doomam 
ei âddina ngir mu daan nit ni, waaye ngir musal leen. 3:18 Képp ku ko gèm deesu la 
daan, waaye ku ko gèmul daan naiiu la ba noppi, ndaxte gèmuloo ei turu DoomS ji 
Yâlla am kepp. 3: 19 Ci nii la âtte bi ame: leer gi nèw na ei âddina, waaye nit lèndèm gi 
lanu taamu ndax seeni jèf yu bon. 3:20 Képp kuy def lu bon day ban leer gi te du ei 
nèw, ndax ragal ay jèfam di feeii bèeeègu ndarakâmm. 3:21 Waaye ku def lu jub day 
nèw ei leer gi, ngir nu xam ne, def na ay jèfam ei kanam Yâlla. 3:22 Gannaaw loolu 

IGREJA MISSIONÂRIA CASA DE ORACÂO, RUA PERNAMBUOO, 1284, BAIRRO JOAMÂRIO, 
LIMEIRA DO OESTE-MG: BRAZIL. CEP: 38.295-000. 
ACESSE: femissionaria.blogspot.com.br 



Yeesu ând ak ay taalibeem, dem ca biir diiwaanu Yude, toog fa ak noom ab diir, di sôob 
nit ni ci ndox. 3:23 Yaxya moom itam doon na sôobe ci ndox ci dèkku Aynon, ca wetu 
dèkku Salim, ndaxte diiwaan booba bare woon na ndox. Nit ni daan nanu nèw ci moom, 
mu di leen sôob. 3:24 Booba tèjagunu Yaxya ci kaso. 3:25 Foofa ay taalibey Yaxya 
tâmbalee werante ak benn Yawut ci mbirum sangu set. 3:26 Ci kaw loolu iiu dem ca 
Yaxya ne ko: «Kilifa gi, ndax fâttaliku nga kooka nga seede woon te mu nekkoon ak 
yaw ca gannaaw dexu Yurdan? Moom de, ma ngay sôobe ci ndox léegi te nepp a ngay 
dem ca moom!» 3:27 Yaxya tontu leen: «Kenn mènul a am dara lu ko Yâlla joxul. 3:28 
Yéen ci seen bopp man ngeen a seede ne, waxoon naa ne, duma Almasi bi waaye danu 
maa yônni ma jiitusi ko. 3:29 Kiy eéetal moo moom séetam. Waaye xaritu kiy eéetal 
dafay taxaw di ko déglu, tey bég, bu déggee baatam. Mbég moomu moo di sama bos 
tey, te fi mu nekk mat na sèkk. 3:30 Li war moo di moom, mu gèn a mâgg te man, ma 
gèn a féete suuf.» 3:31 Ki jôge ei kaw moo féete kaw népp; ki jôge ei suuf nag, ei suuf 
rekk la man a bokk, te ni niti âddina lay waxe. Ki jôge asamaan 3:32 day wax li mu gis 
ak li mu dégg, waaye kenn nanguwul li mu seede. 3:33 Képp ku nangu seedeem nangu 
nga ne Yâlla, dègg lay wax. 3:34 Ndaw li Yâlla yônni, kâddug Yâlla lay wax, ndaxte 
mayu Xel mu Sell, mi Yâlla sol ei moom, amul dayo. 3:35 Baay bi dafa bègg Doom ji, 
te jox nako san-san ei lépp. 3:36 Ku gèm Doom ji, am nga dund gu dul jeex; ku 
déggadil Doom ji, amuloo dund, waaye merum Yâllaa ngi la tiim. 
Yowaana 4 

4: 1 Amoon na benn bés Farisen yi dégg ne, niy topp Yeesu noo èpp niy topp Yaxya, te 
ni Yeesu sôob ei ndox iioo èpp iii Yaxya sôob. 4:2 Fekk Yeesu moom ei boppam 
daawul sôob kenn ei ndox, waaye ay taalibeem iioo daan sôobe. 4:3 Bi Yeesu yégee 
loolu nag, mu jôge Yude, dellu diiwaanu Galile. 4:4 Bi muy dem Galile, waroon na jaar 
ei diiwaanu Samari. 4:5 Noonu mu agsi ei wetu dèkku Sikar ei tool, bi Yanqôoba 
mayoon doomam Yuusufa. 4:6 Foofa la teenu Yanqôoba nekkoon. Yeesu toog ea pindu 
teen ba, di noppalu ndax eoonob tukki ba. Ca digg-bèeeèg la woon. 4:7 Noonu jigéenu 
waa Samari nèw fa di root. Yeesu ne ko: «May ma ndox, ma naan.» 4:8 Fekk booba 
nag, taalibey Yeesu ya danoo demoon ea biir dèkk ba, di jènd lu nu lekk. 4:9 Jigéen ja 
tontu ko ne: «Yaw, ngay Yawut, man maay jigéen ju dèkk Samari; nan nga ma man a 
naane ndox?» Jigéen ja wax na loolu, ndaxte Yawut ya bokkunu woon ak waa Samari 
ndab yu nuy lekke. 4: 10 Noonu nag Yeesu tontu ko: «Soo xamoon li Yâlla maye, xam 
ki lay iiaan ndox, kon yaw ei sa bopp, yaa koy naan, te moom dina la may ndoxum 
dund.» 4: 1 1 Jigéen ja ne ko: «Sang bi, teen bi xôot na te amuloo baag, kon fooy jèle 
ndoxum dund? 4:12 Xanaa kay xalaatuloo ne, yaa gèn a mâgg sunu maam Yanqôoba, 
moom mi nu gasal teen bii, mu naan ei moom ak i doomam, wègg eig juram?» 4: 13 
Yeesu wax ko ne: «Ku naan ei ndoxum teen bii, balaa yâgg mu maraat, 4:14 waaye 
ndox, mi may joxe, ku ei naan du marati mukk, ndaxte day nekk ei moom bètu ndox 
buy ball, di joxe dund gu dul jeex.» 4: 15 Noonu jigéen ja daldi ko ne: «Sang bi, may ma 
ei ndox moomu, ngir ma banatee mar, bay nèw ba fii di rootsi.» 4: 16 Yeesu ne ko: 
«Demal woowi sa jèkkèr te nèw.» 4: 17 Jigéen ja tontu ko ne: «Awma jèkkèr de.» Yeesu 
ne ko: «Wax nga dègg ne, amuloo jèkkèr, 4: 18 ndaxte amoon nga jurôomi jèkkèr, te ki 
nga nekkal léegi du sa jèkkèr. Li nga wax dègg la.» 4:19 Jigéen ja ne ko: «Sang bi, gis 
naa ne, ab yonent nga. 4:20 Nun nag, nakajekk sunuy maam ea tund wee ngay séen laiiu 
daan jaamoo Yâlla, waaye yéen Yawut yi, dangeen ne Yerusalem lafiu war a jaamoo 
Yâlla.» 4:21 Yeesu ne ko: «Jigéen ji, gèmal lii ma lay wax: dina am jamono joo xam ne 
du ei tund wale te du ei Yerusalem ngeen di jaamoo Baay bi. 4:22 Yéen waa Samari, 
xamuleen li ngeen di jaamu. Nun Yawut yi, xam nanu li nuy jaamu, ndaxte kiy musal 
âddina ei Yawut yi la jôge. 4:23 Waaye jamono dina nèw, te agsi na ba noppi, jamono 

IGREJA MISSIONÂRIA CASA DE ORACÂO, RUA PERNAMBUCO, 1284, BAIRRO JOAMÂRIO, 
LIMEIRA DO OESTE-MG: BRAZIL. CEP: 38.295-000. 
ACESSE: femissionaria.blogspot.com.br 



joo xam ne jaamukat yi dègg dinanu jaamu Baay bi ci xel ak ci dègg. Noonu nag, nooy 
jaamu Baay bi, ni mu ko bègge. 4:24 Yâlla xel la, kon ni koy jaamu war nanu koo 
jaamu ci xel ak ci dègg.» 4:25 Jigéen ja ne ko: «Xam naa ne Almasi bi — maanaam 
Kirist — dina nèw te bu nèwee, dina nu leeralal lépp.» 4:26 Yeesu tontu ko: «Maa di 
Almasi bi, man miy wax ak yaw.» 4:27 Noonu nag taalibey Yeesu ya dellusi, gis muy 
wax ak ab jigéen. Nu daldi jaaxle lool. Waaye kenn nemewu ko woon ne: «Looy laaj?» 
walla: «Lu tax ngay wax ak moom?» 4:28 Noonu jigéen ja wacc fa njaqam, daldi dem 
ca dèkk ba ne leen: 4:29 «Kaayleen gis; nit a nga fee ku ma wax lépp lu ma mas a def. 
Ndax kooku du Almasi bi?» 4:30 Noonu waa dèkk ba jôg, jèm ca Yeesu. 4:31 Fekk 
taalibey Yeesu ya di ko gétèn ne: «Kilifa gi, lekkal.» 4:32 Waaye Yeesu tontu leen: 
«Am na nam wu may lekk, te xamuleen ko.» 4:33 Taalibe ya nag di laajante naan: 
«Ndax dafa am ku ko indil lekk?» 4:34 Yeesu ne leen: «Sama nam moo di def eoobarey 
ki ma yônni te âggale liggéey, bi mu ma sant. 4:35 Du dangeen naan: "Fii ak neenti 
weer nu gôob?" Waaye man, dama leen naan: xool-leen tool yi, noo ngi nor ba weex 
tâll, di xaar ku leen gôob. 4:36 Kiy gôob tool yi mu ngi jot xaat peyam; day dajale nit ni 
ngir dund gu dul jeex, ni nuy dajalee pepp. Kon boog kiy ji dina bégandoo ak kiy gôob. 
4:37 Wax ji nu wax ne: "Kenn dina ji, keneen gôob," dégg la. 4:38 Yebal naa leen, 
ngeen gôob tool bu ngeen beyul. Neneen a ko bey, te yéena ko jarinoo.» 4:39 Bi jigéen 
ja nee waa dèkk ba: «Wax na ma li ma def lépp,» nu bare gèm nanu Yeesu. 4:40 Nu 
daldi dikk naan Yeesu, mu dal ak noom. Yeesu toog fa naari fan. 4:41 Nu bare gèm ko 
ndax li mu doon wax. 4:42 Nu ne jigéen ja: «Léegi gèm nanu, te du li nga wax moo tax 
waaye li nu gisal sunu bopp. Te xam nanu ne, dègg-dègg kii moo di Musalkatu âddina 
si.» 4:43 Bi Yeesu amee naari fan ea dèkk ba, mu jôge fa, jèm diiwaanu Galile, 4:44 
ndaxte moom ei boppam nee woon na: «Ab yonent, kenn du ko faaydaal ea réewam.» 
4:45 Bi mu agsee Galile, nit ni teeru ko, ndaxte iioom itam teewoon nanu ea mâggalu 
bésu Jéggi ba ea Yerusalem, te gisoon nanu la mu fa defoon lépp. 4:46 Noonu kon mu 
dellusi Kana ei Galile, dèkk ba mu soppe woon ndox ma biin. Amoon na benn dagu 
buur bu dèkkoon Kapernawum te doomam feebar. 4:47 Bi mu déggee ne, Yeesu jôge na 
Yude, nèw Galile, mu dikk ei moom, naan ko mu nèw kèram, wéral doomam, ji wopp 
bay bègg a dee. 4:48 Yeesu ne ko: «Yéen daal, dungeen gèm mukk, fi ak gisuleen ay 
firnde walla ay kéemaan.» 4:49 Dagu buur ba neeti ko: «Sang bi, nèwal, bala sama 
doom di dee.» 4:50 Yeesu ne ko: «Demal, sa doom dina dund.» Kilifa ga gèm la ko 
Yeesu wax, daldi dem. 4:51 Bi muy dellu kèram nag, ay surgaam gatandu ko. Nu daldi 
ne ko: «Xale bi dina dund!» 4:52 Mu laaj leen ei ban waxtu la tâmbalee tane, nu tontu 
ko ne: «Démb ea njolloor la am ag féex.» 4:53 Noonu baayu xale ba daldi seetlu ne, ea 
waxtu woowa la ko Yeesu ne woon: «Sa doom dina dund.» Moom ak njabootam gépp, 
nu daldi gèm Yeesu. 4:54 Lii mooy naareelu firnde, bi Yeesu def ei Galile, gannaaw bi 
mu jôgee Yude. 
Yowaana 5 

5:1 Gannaaw loolu Yawut ya amoon nanu genn mâggal, moo tax Yeesu demoon 
Yerusalem. 5:2 Ca wetu benn ei bunti dèkk ba nag, maanaam ea Buntu xar ya, am na fa 
bèt bu tudd Betesda ei lâkku yawut, te nu wèrale ko ak jurôomi mbaar. 5:3 Ca suufu 
mbaar yooyu la jarag yu bare, yu deme niki ay gumba, ay lafaii ak ay lâggi, daan tèdd, 
di xaar ndox mi yengatu; 5:4 ndaxte, ei ni nu ko nettalee, benn malaakam Boroom bi da 
daan wâcc léeg-léeg di jax ndox mi. Bu ndox mi masaa yengu ba noppi, jarag ju ea jiitu, 
wopp joo amaan, daldi wér ea saa sa. 5:5 Amoon na fa benn waay bu feebaroon lu mat 
fanweeri at ak jurôom nett. 5:6 Bi ko Yeesu séenee mu tèdd, te mu xam ne, woppam ji 
yâggoon na lool, mu laaj ko ne: «Ndax bègg ngaa wér?» 5:7 Jarag ja tontu ko ne: «Sang 
bi, duma am ku ma sôob ei ndox mi, bu yengoo; su ma eiy fexee dem, iiu jèkk ma ci.» 

IGREJA MISSIONÂRIA CASA DE ORACÂO, RUA PERNAMBUCO, 1284, BAIRRO JOAMÂRIO, 
LIMEIRA DO OESTE-MG: BRAZIL. CEP: 38.295-000. 
ACESSE: femissionaria.blogspot.com.br 



5:8 Yeesu ne ko: «Jôgal, jêl sa basarj te dox.» 5:9 Ca saa sa mu daldi wér, jêl basarjam, 
daldi dox. Mbir moomu dafa daje woon ak bésu noflaay ba, 5:10 looloo tax ba Yawut 
ya daldi ne nit ku wér ka: «Tey bésu noflaay la, te sunu yoon aaye na, ngay yor sa 
basarj.» 5:11 Mu ne leen: «Ki ma faj moo ma ne: "Jelal sa basarj te dox."» 5:12 Nu ne 
ko nag: «Ku la ne: "Jelal sa basarj te dox?"» 5:13 Waaye waa ji xamul ki ko wéral, fekk 
booba Yeesu dem na, te nit nu bare teewoon nanu ca bérab ba. 5: 14 Bi nu ca tegee ab 
diir, Yeesu dajeek moom ca kèr Yâlla ga ne ko: «Déglul, fii mu ne, wér nga; bul defati 
bâkkaar, ngir ragal lu yées lii dal la.» 5:15 Noonu nit ka dellu ne Yawut ya, Yeesu moo 
ko fajoon. 5:16 Looloo tax Yawut ya di wut a sonal Yeesu, ndaxte daan na jèfe noonu 
ca bésu noflaay ba. 5:17 Waaye Yeesu tontu na leen ne: «Sama Baay nekk na ba tey ci 
liggéey, kon man itam damay liggéey.» 5:18 Baat boobu moo tax ba Yawut yi gèn koo 
wut a rey, ndaxte yemul woon rekk ci ban a topp ndigalu bésu noflaay ba, waaye dafa 
wax it ne, Yâlla Baayam la, ba teg boppam Yâlla. 5:19 Noonu Yeesu ne leen: «Ci dègg- 
dègg maa ngi leen koy wax, Doom ji mènul a def dara moom ci boppam; li mu gis Baay 
bi di def rekk lay def. Li Baay bi di jèf la Doom ji itam di jèf. 5:20 Ndaxte Baay bi bègg 
na Doom ji, ba di ko won lépp lu muy def, te dina ko won jèf yu èpp kéemaan yii, ngir 
ngeen gèn a waaru. 5:21 Maanaam, ni Baay bi di dekkale nu dee ni, di leen jox dund, 
noonu la Doom ji di joxe dund ni mu ko bègg a jox. 5:22 Baay bi du âtte kenn; âtte bi 
yépp, jox na ko Doom ji, 5:23 ngir népp di teral Doom ji, ni nuy terale Baay bi. Ku 
teralul Doom ji, teraloo Baay, bi ko yônni. 5:24 «Ci dègg-dègg maa ngi leen koy wax, 
ku dégg sama kâddu te gèm ki ma yônni, am nga dund gu dul jeex te doo jaar ca âtte ba, 
ndaxte génn nga ci dee, tâbbi ci dund. 5:25 Ci dègg-dègg maa ngi leen koy wax, jamono 
dina nèw te agsi na ba noppi, mooy jamono, ji nu dee ni di dégg baatu Doomu Yâlla ji, 
te ku ko dégg dinga dund. 5:26 Ndaxte ni Baay bi ame dund moom ci boppam, noonu it 
la ko maye Doom ji, mu am ko ci boppam. 5:27 Jox na Doom ji itam san-sanu âtte, 
ndaxte mooy Doomu nit ki. 5:28 «Bu leen ci dara jaaxal; ndaxte jamonoo ngi nèw ju 
néew yépp, yi nekk ci seen bâmmeel, di dégg baatam tey génn. 5:29 Ni daan jèf lu baax 
dinanu dekki, dund ba fâww, waaye ni daan jèf lu bon, dinafiu dekki, fiu daan leen. 5:30 
Mènumaa def dara man ci sama bopp. Ni ma Baay bi di digale rekk laay âttee, te sama 
âtte bu jub la, ndaxte defuma sama bègg-bêgg, ci waawi ki ma yônni dorjrj laay aw. 5:31 
«Su ma seedeelee sama bopp, sama wax du am maana. 5:32 Waaye keneen moo may 
seedeel, te bir na ma ne, la muy wax ci man dègg la. 5:33 «Yéen yônni ngeen ay ndaw 
ci Yaxya, te seede na dègg. 5:34 Man ci sama bopp soxlawuma seedes nit; waaye nag 
damay wax loolu rekk, ngir ngeen muee. 5:35 Yaxya meloon na ni lâmp buy tâkk tey 
leeral, te nangu ngeen a bânneexu ab diir ei leeram. 5:36 «Waaye yor naa ei man seede 
su gèn a mag si ma Yaxya di seedeel: maa ngi def jèf, yi ma Baay biy sant. Jèf yooyu 
may def nag nooy seede ne, Baay bi moo ma yônni. 5:37 Te Baay bi ma yônni, moom 
itam seede na ma. Musuleen a dégg baatam te musuleen a gis xar-kanamam, 5:38 te 
kâddoom saxul ei yéen, ndaxte gèmuleen ki mu yônni. 5:39 Yéena ngi gèstu Mbind yi, 
ndaxte dangeen eee yaakaar dund gu dul jeex. Mbind yooyu nag far, ei sama mbir lanuy 
wax; 5:40 te bègguleen a fièw ei man ngir am dund! 5:41 «Wutuma tagg yu jôge ei nit. 
5:42 Waaye yéen, xam naa leen; leer na ma ne, amuleen ei seen xol benn mbèggeel ei 
Yâlla. 5:43 Man fièw naa ei sama turu Baay, te nanguwuleen ma, waaye bu keneen 
dikkee ei turu boppam, ngeen nangu ko. 5:44 Bègg ngeen ku leen di tagg, te wutuleen 
ngèrèm, li jôge ei jenn Yâlla rekk ji am. Kon nan ngeen man a gème? 5:45 «Buleen 
xalaat ne, maa leen di jiin dara ei sama kanamu Baay. Musaa, mi ngeen yaakaar, moo 
leen di booleek moom. 5:46 Bu ngeen gèmoon Musaa, dingeen ma gèm man itam, 
ndaxte seedeel na ma. 5:47 Waaye su fekkee gèmuleen li Musaa bind, kon nu ngeen 
man a gème samay wax?» 

IGREJA MISSIONÂRIA CASA DE ORACÂO, RUA PERNAMBUOO, 1284, BAIRRO JOAMÂRIO, 
LIMEIRA DO OESTE-MG: BRAZIL. CEP: 38.295-000. 
ACESSE: femissionaria.blogspot.com.br 



Yowaana 6 

6:1 Gannaaw loolu Yeesu dafa jâll dexu Galile, maanaam dexu Tiberyâdd. 6:2 Mbooloo 
mu bare topp ci moom, ndaxte gisoon nanu firnde yooyee mu wone, bi mu wéralee 
jarag ya. 6:3 Yeesu daldi yéeg ca kaw tund wa, toog fa ak ay taalibeem. 6:4 Fekk na 
booba bésu Jéggi ba, di mâggalu Yawut ya, jubsi. 6:5 Bi Yeesu xoolee, gis mbooloo mu 
réy di nèw ci moom, mu ne Filib: «Fu nuy jèle mburu, mu nu leen man a dundale?» 6:6 
Bi muy wax loolu it, da doon seetlu Filib, ndaxte xamoon na booba li mu nar a def. 6:7 
Filib ne ko: «Peyug jurôom netti weer sax, bu nu ko amoon, du leen man a doy ci 
mburu, ba kenn ku nekk ci noom am ci dog wu ndaw.» 6:8 Keneen ca taalibe ya di 
Andare, mi bokk ak Simorj Piyeer ndey ak baay, ne ko: 6:9 «Am na fi ci mbooloo mi ab 
xale bu yor jurôomi mburu ak naari jèn, waaye loolu lu muy jarin mbooloo mu tollu 
nii?» 6: 10 Yeesu daldi ne taalibe ya: «Na népp toog.» Fekk nax mu bare amoon ca 
bérab ba. Noonu gôor népp âgg suuf. Waroon nanoo mat jurôomi junni. 6:11 Yeesu 
daldi jèl mburu ya, gèrèm Yâlla, ba noppi séddale ko na fa toogoon. Mu jox leen itam 
jèn, ba nu doyal sèkk. 6: 12 Bi nu lekkee ba regg, Yeesu ne taalibe ya: «Dajaleleen 
desitu mburu mi, ba dara du ci réer.» 6:13 Nu dajale ko, daldi feesal fukki pane ak iiaar 
ak desiti jurôomi mburu, yi nu doon lekk. 6: 14 Bi nit na gisee firnde jooju Yeesu wone, 
nu ne: «Dègg-dègg kii mooy Yonent, bi war a nèw ci âddina!» 6:15 Yeesu gis ne danu 
koo nar a jèlsi, fal ko buur. Mu bâyyi leen fa, dellu moom rekk ca tund wa. 6:16 Bi 
timis jotee taalibeem ya wâcc ca tefes ga, 6:17 dugg ci gaal, di jâll dex gi, jèm dèkku 
Kapernawum. Booba guddi woon na, te Yeesu agseegul ci noom. 6: 18 Dex gi yengu na 
lool, ndaxte da doon ngelaw ak doole. 6: 19 Bi nu joowee lu war a tollook jurôom benni 
kilomet, nu séen Yeesu, muy dox ci kaw dex gi, jèm ci noom, nu daldi tiit. 6:20 Waaye 
Yeesu ne leen: «Man la, buleen tiit!» 6:21 Noonu nu nangu koo dugal ca gaal ga, gaal 
ga daldi teer ca saa sa ca fa nu bèggoon a wâcc. 6:22 Ca èllèg sa mbooloo, ma des ca 
geneen wâllu dex ga, gis ne genn gaal ga fa nekkoon rekk dem na. Xam naiiu ne Yeesu 
bokku ko woon ak taalibe ya, ndaxte iioom rekk a ândoon. 6:23 Waaye yeneen gaal yu 
jôge dèkku Tiberyâdd nèw, teer ca wetu fa nu lekke woon mburu ma, gannaaw bi 
Boroom bi santee Yâlla ba noppi. 6:24 Bi mbooloo ma gisee ne, Yeesu walla taalibe ya 
kenn nekkatu fa, iiu dugg ca gaal yooyu, dem seeti ko Kapernawum. 6:25 Bi iiu fekkee 
Yeesu ca geneen wâllu dex ga, iiu ne ko: «Kilifa gi, kan nga fi nèw?» 6:26 Yeesu ne 
leen: «Ci dègg-dègg maa ngi leen koy wax, firnde yi ngeen gis taxul ngeen may seet. 
Yéena ngi may wèr ndax mburu, mi ngeen lekk ba suur. 6:27 Buleen liggéeyal nam wuy 
yâqu; li gèn mooy iiam wu sax abadan tey joxe dund gu dul jeex. Nam woowule, 
Doomu nit ki dina leen ko jox, ndaxte moom la Yâlla Baay bi tânn, mu nekk ndawam.» 
6:28 Noonu nu laaj ko ne: «Lu nu war a liggéey, ngir matal jèf yi neex Yâlla?» 6:29 
Yeesu tontu leen ne: «Jèf ji neex Yâlla, moo di gèm ki mu yônni.» 6:30 Nu ne ko: «Ban 
firnde nga nu man a won, ngir nu gèm la? Ban liggéey nga nar a def? 6:31 Sunuy maam 
dunde nafiu mânn ca mândin ma, ndaxte Mbind mi nee na: "Jox na leen, nu lekk fiam 
wu wâcce ca asamaan."» 6:32 Yeesu waxaat ne: «Ci degg-dègg maa ngi leen koy wax, 
du Musaa moo leen jox iiam woowu wâcce ca asamaan; sama Baay ci boppam, moo 
leen di jox nam wu wôor, wi wâcce ca asamaan. 6:33 Ndaxte nam, wi Yâlla di joxe, 
mooy iiam wiy wâcce ci asamaan tey jox âddina si dund.» 6:34 Nu ne ko nag: «Sang bi, 
kon dee nu faral di jox ci nam woowe!» 6:35 Yeesu tontu leen ne: «Man maay iiam wiy 
joxe dund. Ku iièw ci man, doo xiif mukk; te ku ma gèm, doo mar. 6:36 Waaye wax naa 
leen ko ba noppi; gis ngeen ma te taxul ngeen gèm! 6:37 Képp ku ma Baay bi jox dina 
nèw ci man, te duma dâq mukk ki may fekksi. 6:38 Ndaxte wâccewuma ci asamaan ngir 
def sama bègg-bègg, waaye damay matal bègg-bèggu ki ma yônni. 6:39 Lii mooy bègg- 
bèggu ki ma yônni: bu ma nâkk kenn ci ni mu ma may, te dafa bègg it ma dekkal leen 

IGREJA MISSIONÂRIA CASA DE ORACÂO, RUA PERNAMBUCO, 1284, BAIRRO JOAMÂRIO, 
LIMEIRA DO OESTE-MG: BRAZIL. CEP: 38.295-000. 
ACESSE: femissionaria.blogspot.com.br 



keroog bés bu mujj ba. 6:40 Ndaxte lii mooy bègg-bèggu Baay bi: képp ku gis Doom ji 
te gèm ko, am dund gu dul jeex, te bés bu mujj ba, dinaa ko dekkal!» 6:41 Yawut ya 
tâmbali di nurumtoo Yeesu, ndaxte dafa ne: «Maay iiam wi wâcce ci asamaan.» 6:42 Nu 
naan: «Ndax kii du Yeesu, doomu Yuusufa? Xam nanu ndeyam ak baayam. Kon nag lu 
tax léegi mu naan, mi ngi jôge asamaan?» 6:43 Yeesu ne leen: «Bâyyileen seen iiurumtu 
bi. 6:44 Kenn mènul a nèw ci man te Baay, bi ma yônni, xiirtalu la ci, te man dinaa la 
dekkal keroog bés bu mujj ba. 6:45 Yonent yi bind nanu kâddu gii: "Yâlla dina leen 
jângal noom népp." Kon nag ku déglu te nangu waxi Baay bi, dina new ci man. 6:46 
Tekkiwul ne kenn mas na gis Baay bi. Ki jôge ci Yâlla donn a ko gis. 6:47 Ci dègg-dègg 
maa ngi leen koy wax, ku gèm am nga dund gu dul jeex. 6:48 Maay nam wiy joxe dund. 
6:49 Seeni maam lekk nanu mânn ca mândin ma, teewul dee nanu. 6:50 Waaye nam 
wiy wâcce ci asamaan, ku ko lekk, doo dee. 6:51 Man maay nam wiy dund te wâcce ci 
asamaan. Ku lekk ci nam wii, dinga dund ba fâww. Te it nam wi may joxeji, sama 
yaram la; dama koy joxe ngir âddina man a dund.» 6:52 Noonu Yawut ya werante 
werante bu tâng ci seen biir naan: «Naka la nu waa jii man a joxe yaramam, ngir nu lekk 
ko?» 6:53 Yeesu ne leen: «Dègg-dègg maa ngi leen koy wax, bu ngeen lekkul yaramu 
Doomu nit ki te naanuleen deretam, dungeen am dund ci yéen. 6:54 Ku lekk sama 
yaram te naan sama deret, am nga dund gu dul jeex, te dinaa la dekkal keroog bés bu 
mujj ba. 6:55 Ndaxte sama yaram mooy nam wu wôor wi, te sama deret mooy naan gu 
wôor gi. 6:56 Kiy lekk sama yaram tey naan sama deret dina sax ci man, ma dèkk ci 
moom. 6:57 Baay bi ma yônni mu ngi dund, te maa ngi dund jaarale ko ci moom; noonu 
itam ku may lekk dina dund jaarale ko ci man. 6:58 Kon nag nam, wi wâcce ci asamaan 
a ngi noonu; bokkul ak iiam, wa seeni maam lekkoon te faatu. Ku lekk iiam wii may 
wax dinga dund ba fâww.» 6:59 Baat yooyu la Yeesu wax, bi mu doon jângale ca jângu 
ba ca Kapernawum. 6:60 Bi nu dégloo Yeesu ba noppi, taalibeem yu bare nee naiiu: 
«Njângale mii de, jafe na! Kan moo ko man a déglu?» 6:61 Yeesu gis ne taalibeem yaa 
ngi iiurumtoo loolu, mu ne leen: «Ndax li ma wax da leen a jaaxal? 6:62 Lan mooy am 
nag, bu fekkee gis ngeen Doomu nit ki dellu, yéeg fa mu jèkkoon a nekk? 6:63 Xelu 
Yâlla mi mooy joxe dund; nam wi jarinul dara. Kâddu yi ma leen wax, ci Xelum Yâlla 
laiiu jôge te nooy joxe dund. 6:64 Waaye am na ci seen biir nu ko gèmul.» Ndaxte 
Yeesu xamoon na ca njâlbéen ga nan iioo ko waroon a gèmadi ak kan moo ko waroon a 
wor. 6:65 Mu dolli ca it ne: «Looloo tax ma ne, kenn mènul a iièw ci man te Baay bi 
mayu la, nga agsi.» 6:66 Ci loolu taalibeem yu bare dèpp, banatee ând ak moom. 6:67 
Yeesu daldi wax ak fukki taalibe yi ak naar ne leen: «Mbaa bègguleen a dem, yéen 
itam?» 6:68 Simorj Piyeer ne ko: «Boroom bi, ci kan lanuy dem? Yaa yor kâddu yiy 
joxe dund gu dul jeex. 6:69 Léegi nun gèm nanu te xam nanu ne, yaa di Aji Sell, ji jôge 
ci Yâlla.» 6:70 Yeesu daldi tontu ne leen: «Xanaa du maa leen tânn, yéen fukk yi ak 
naar? Moona, am na ci yéen koo xam ne seytaane la!» 6:71 Yudaa miy doomu Simorj 
Iskariyo la doon wax. Ndeke Yudaa, la muy bokk lépp ca fukki taalibe ya ak iiaar, moo 
ko naroon a wor. 
Yowaana 7 

7:1 Gannaaw loolu Yeesu doon na wèr diiwaanu Galile. 7:2 Bèggul woon a dem 
diiwaanu Yude, ndaxte Yawut ya daiiu ko doon wut a rey. Fekk na bésu xewu Yawut 
ya, iiu koy wax mâggalu Mbaar ya, mu ngi doon jubsi. 7:3 Noonu rakki Yeesu yu gôor 
ya ne ko: «Jôge fi te dem diiwaanu Yude, ngir say taalibe gis, noom itam, jaloore yi 
ngay def. 7:4 Ku bègg a siiw, doo nèbb say jèf. Boo demee bay wone jaloore yu mel ni, 
fexeel ba népp gis la.» 7:5 Rakkam yi daiiu doon wax loolu, ndaxte iioom itam gèmuiiu 
ko woon. 7:6 Yeesu ne leen: «Sama waxtu jotagul. Ci yéen nag, waxtu yépp a baax. 7:7 
Addina du leen ban waaye baii na ma, man, ndaxte maa wax ne, seeni jèf baaxul. 7:8 

IGREJA MISSIONÂRIA CASA DE ORACÂO, RUA PERNAMBUCO, 1284, BAIRRO JOAMÂRIO, 
LIMEIRA DO OESTE-MG: BRAZIL. CEP: 38.295-000. 
ACESSE: femissionaria.blogspot.com.br 



Yéen nag demleen mâggal ga. Demaguma mâggal googu, ndaxte sama waxtu jotagul.» 
7:9 Bi mu leen waxee loolu ba noppi, moom mu des Galile. 7:10 Bi rakkam ya demee 
ca mâggal ga, Yeesu itam sog a dem te kenn yégu ko; siiwalul demam. 7:1 1 Fekk 
Yawut yaa nga ko doon seet ca mâggal ga te naan: «Ana waa ji?» 7: 12 Ca biir mbooloo 
ma nu ngi doon déeyante, di wax ci ay mbiram. Nii naan: «Nit ku baax la.» Nee naan: 
«Déedéet, day nax nit ni.» 7:13 Waaye kenn nemewu koo tudd ca kaw, ndaxte danoo 
ragaloon Yawut ya. 7: 14 Bi nu demee ba ca diggu mâggal ga, Yeesu dem di jângale ca 
kèr Yâlla ga. 7: 15 Yawut ya nag jaaxle, daldi ne: «Nu waa jii def ba xam lii lépp, moom 
mi jângul?» 7:16 Yeesu daldi leen tontu ne: «Li may jângale, jôgewul ci man, waaye ci 
ki ma yônni la jôge. 7:17 Ku fas yéenee wéy ci bègg-bèggu Yâlla, dina xam ndax sama 
njângale ci Yâlla la jôge, walla ci sama eoobare. 7:18 Nit kiy wax ei eoobareem nag, 
day wut a mâggal boppam, waaye kiy wut a mâggal ki ko yônni, dègg rekk lay wax te 
jubadiwul fenn. 7:19 Xanaa du Musaa moo leen jox ndigali Yâlla yi? Waaye kenn ei 
yéen sâmmu ko! Lu tax ngeen bègg maa rey?» 7:20 Mbooloo ma ne ko: «Xanaa dangaa 
am ay rab! Ku lay wut a rey?» 7:21 Yeesu ne leen: «Benn jaloore rekk laa def, te yéen 
népp ngeen jaaxle! 7:22 Li leen Musaa jox ndigalu xarafal gune yi — jôgewul kat ei 
Musaa; mi ngi tâmbalee ei seen maami eosaan — moo tax ba ngeen nangoo xarafal nit 
ei bésu noflaay bi. 7:23 Bu ngeen manee xarafal nit ei bésu noflaay bi, ngir ban a wâcc 
yoonu Musaa, lu tax nag ngeen mere ma, ndax li ma ei wéral nitu lèmm? 7:24 
Bâyyileen di âtte ei ni ngeen di gise, te di âtte dègg.» 7:25 Am na ei waa Yerusalem nu 
doon wax naan: «Xanaa du nit kii lanuy wut a rey? 7:26 Xool-leen, mi ngi waaraate ei 
biir nit ni, te kenn du ko wax dara. Ndax sunu kilifa yi danoo xam ne, mooy Almasi bi? 
7:27 Waaye waa ji, xam nanu fu mu jôge, te saa su Almasi bi dee dikk, kenn du xam fu 
mu bâyyikoo.» 7:28 Yeesu di jângale ea kèr Yâlla ga, daldi wax ea kaw ne: «Ndax xam 
ngeen ma te xam fi ma jôge? Nèwaluma sama bopp, waaye ki ma yônni, ku wôor la. 
Yéen xamuleen ko. 7:29 Man xam naa ko, ndaxte ea moom laa jôge, te itam moo ma 
yônni.» 7:30 Noonu nu koy wut a jâpp, waaye kenn manalu ko woon dara, ndaxte 
waxtoom jotagul woon. 7:31 Moona nag, nu bare ea mbooloo ma gèm nanu ko. Nu nga 
naan: «Ndax bés bu Almasi bi dikkee, ay firndeem dina èpp yu nit kii?» 7:32 Farisen ya 
daldi dégg la mbooloo ma doon déeyante ei mbirum Yeesu. Saraxalekat yu mag ya ak 
Farisen ya yebal ay alkaati yu daan wottu kèr Yâlla ga, ngir nu jâppi ko. 7:33 Yeesu 
wax ne: «Dinaa nekk ak yéen fi ak ab diir, sog a dem ei ki ma yônni. 7:34 Dingeen ma 
seet, waaye dungeen ma gis; te dungeen man a dem fa may nekk.» 7:35 Yawut ya di 
laajante ei seen biir naan: «Fu muy dem fu nu ko dul fekk? Mbaa du dafa nar a dem ea 
Yawut, ya gâddaaye ea Gereg ya, te jângali Gereg ya? 7:36 Lan la baat yii mu wax di 
tekki: "Dingeen ma seet waaye dungeen ma gis," ak: "Dungeen man a dem fa may 
nekk?"» 7:37 Bés ba mujjoon ea mâggal ga moo ea êpp solo; keroog Yeesu taxaw, wax 
ea kaw ne: «Ku mar, na nèw ei man; ku gèm, na naan! Ndaxte Mbind mi nee na, ndox 
mu bare muy dundale dina xellee ei dènnam.» 7:39 Booba li ko taxoon di wax mooy 
Xelu Yâlla, mi ni ko gèm naroon a jot. Fekk na joxeegunu woon Xelu Yâlla mi, ndaxte 
ndamu Yeesu feenagul woon. 7:40 Bi nu déggee wax jooja, am ay nit ea mbooloo ma 
nu naan: «Dègg-dègg kii mooy Yonent bi war a nèw.» 7:41 Neneen naan: «Mooy 
Almasi bi.» Na ea des it ne: «Waaye nan la Almasi bi man a jôgee Galile? 7:42 Mbind 
mi wax na ne, Almasi bi ei xeetu Daawuda lay wâcce te Betleyem, dèkku Daawuda, lay 
jôge.» 7:43 Noonu féewaloo daldi am ea biir mbooloo ma ndax Yeesu. 7:44 Am na ea 
noom nu ko bèggoon a jâpp, waaye kenn manalu ko woon dara. 7:45 Bi alkaati ya 
delloo, saraxalekat yu mag ya ak Farisen ya laaj leen ne: «Lu tax indiwuleen ko?» 7:46 
Alkaati ya ne leen: «Kenn musul a waxe ni nit kooku!» 7:47 Noonu Farisen ya laaj leen: 
«Mbaa naxunu leen, yéen itam? 7:48 Ndax am na kenn ei saraxalekat yi walla ei Farisen 

IGREJA MISSIONÂRIA CASA DE ORACÂO, RUA PERNAMBUCO, 1284, BAIRRO JOAMÂRIO, 
LIMEIRA DO OESTE-MG: BRAZIL. CEP: 38.295-000. 
ACESSE: femissionaria.blogspot.com.br 



yi ku ko gém? Déedéet. 7:49 Waaye mbooloo mi xamunu yoonu Musaa; iiu alku laiiu!» 
7:50 Nikodem bokkoon na ca Farisen ya fa nekkoon. Fekk moo seeti woon Yeesu lu 
jiitu. Mu ne leen: 7:51 «Ndax ci sunu yoon, man nanoo daan kenn te dégluwunu ko, 
mbaa nu xam lu mu def?» 7:52 Nu tontu ko ne: «Mbaa du yaw itam dangaa bokk ci 
diivvaanu Galile? Géstul, kon dinga xam ne, benn yonent musul a jôge Galile.» 7:53 
Gannaavv loolu ku ci nekk dellu sa kèr. 
Yovvaana 8 

8: 1 Yeesu moom, dem ca tundu 01iw ya. 8:2 Ca èllèg sa ca fajar, mu dellu ca kèr Yâlla 
ga, mbooloo ma fa teevvoon vvèr ko. Mu toog, tâmbali di leen jângal. 8:3 Xutbakat ya ak 
Farisen ya indi jenn jigéen ju nu bettoon muy njaaloo, iiu taxawal ko ca diggu mbooloo 
ma. 8:4 Noonu iiu ne Yeesu: «Kilifa gi, jigéen jii de, daiiu koo bett muy njaaloo. 8:5 Ci 
ndigali Yâlla yi, jigéen ju njaaloo, Musaa dafa santaane iiu sânni ko ay xeer, ba mu dee. 
Yaw nag, lu eiy sa xalaat?» 8:6 Loolu nag, dafiu ko doon wax ngir seetlu ko, ndaxte 
bèggoon naiioo tiiiial Yeesu. Yeesu sègg, di bind ak baaraamam ei suuf. 8:7 Bi laaj ya 
baree, mu siggi ne leen: «Ku musul a def bâkkaar ei yéen, na ko jèkk a sânniy xeer.» 8:8 
Noonu mu sèggaat, dellu di bind ei suuf. 8:9 Bi nu déggee loolu, iiuy roeeeeku kenn- 
kenn, mag na jiitu. Yeesu rekk des fa, jigéen ja taxaw ea kanamam. 8: 10 Mu daldi siggi 
ne ko: «Jigéen ji, ana ni la doon jiin njaaloo? Ndax kenn tegu la tooii?» 8:11 Mu ne ko: 
«Kenn, Sang bi.» Yeesu ne ko: «Man it ei sama wâll, duma la daan. Demal, waaye bul 
defati bâkkaar.» 8:12 Yeesu jubluwaat ea mbooloo ma ne leen: «Man maay leeru âddina 
si. Ku ma topp doo dox eig lèndèm, waaye dinga am leeru dund.» 8:13 Farisen ya ne 
ko: «Yaw yaay seedeel sa bopp, kon li ngay wax du dègg.» 8:14 Yeesu tontu leen: 
«Maa ngi seedeel sama bopp, teewul li may wax di dègg, ndaxte xam naa fa ma 
bâyyikoo, xam fa ma jèm. Waaye yéen xamuleen fa ma bâyyikoo ak fa ma jèm. 8:15 Ci 
gis-gisu âddina ngeen di âttee; man duma âtte kenn. 8:16 Teewul nag, su ma demee bay 
âtte, bu jub lay doon, ndaxte du man rekk ay âtte, waaye Baay, bi ma yônni, daf eiy ând 
ak man. 8:17 Seen yoon dafa wax ne, seedes iiaari nit a gèn a woor. 8:18 Man maa ngi 
seedeel sama bopp, te Baay bi ma yônni mi ngi may seedeel itam.» 8: 19 Nu laaj ko ne: 
«Kuy sa baay?» Yeesu tontu ne: «Xamuleen ma, xamuleen sama Baay. Bu ngeen ma 
xamoon, xam ko.» 8:20 Bi muy wax loolu, Yeesoo nga doon jângalee ea kèr Yâlla ga, 
ea wetu fa fiu doon dene asaka ya. Kenn mènu ko woon a jâpp, ndaxte waxtoom jotagul. 
8:21 Yeesu dellu ne leen: «Maa ngi dem; dingeen ma seet, waaye seen bâkkaar ngeen di 
deeyaale. Fa ma jèm, dungeen fa man a dem.» 8:22 Yawut yay waxante naan: «Nee na 
kat, fa mu jèm, dunu fa man a dem. Mbaa du day xaruji?» 8:23 Yeesu tontu ne: «Yéen, 
fii ngeen bawoo, ei suuf, waaye man ea kaw laa jôge. Addina ngeen soqikoo, waaye 
man bokkuma ei. 8:24 Looloo tax ma ne, ei seeni bâkkaar ngeen di dee. Bu ngeen 
gèmul ki ma nekk, dingeen dee ei seeni bâkkaar.» 8:25 Nu ne ko: «Yaay kan?» Mu ne 
leen: «Li ma leen waxoon ea njâlbéen ga. 8:26 Li ma man a wax ei yéen ba âtte leen, 
bare na. Waaye ki ma yônni, ku wôor la, te li mu ma wax rekk laay jottali âddina.» 8:27 
Xamunu woon ne, Yâlla Baay bee tax muy wax. 8:28 Yeesu nag ne leen: «Bu ngeen 
yékkatee Doomu nit ki, dingeen xam ne, Maay ki nekk. Dingeen xam ne it, duma def 
dara man ei sama bopp. Li ma Baay biy jângal rekk laay wax. 8:29 Te it ki ma yônnee 
ngi ând ak man; musu maa bâyyi ma wéet, ndaxte li ko neex rekk laay def.» 8:30 Bi fiuy 
dégg Yeesu di wax loolu, iiu bare daldi koy gèm. 8:31 Yeesu ne Yawut ya ko gèmoon: 
«Bu ngeen saxee ei li ma wax, nekk ngeen samay taalibe ei lu wôor. 8:32 Te it dingeen 
xam dègg gi te dègg gi dina leen goreel.» 8:33 Nu tontu ko ne: «Nun ei Ibraayma lanu 
soqikoo te musunoo nekk jaamu kenn. Nan nga nu man a waxe ne, dinanu leen goreel?» 
8:34 Yeesu ne leen: «Ci dègg-dègg maa ngi leen koy wax, képp kuy bâkkaar, jaamu 
bâkkaar la. 8:35 Te jaam du bokk ei kèr gi ba fâww, waaye doom, moom, ei kèr gi la 

IGREJA MISSIONÂRIA CASA DE ORACÂO, RUA PERNAMBUCO, 1284, BAIRRO JOAMÂRIO, 
LIMEIRA DO OESTE-MG: BRAZIL. CEP: 38.295-000. 
ACESSE: femissionaria.blogspot.com.br 



bokk ba fâww. 8:36 Kon nag bu leen Doom ji defee gor, dingeen doon ay gor tigi. 8:37 
Xam naa ne askanu Ibraayma ngeen. Waaye yéena ngi may wut a rey, ndaxte li may 
jângale xajul ci yéen. 8:38 Li ma sama Baay won laay wax; waaye yéen, li leen seen 
baay di wax ngeen di def.» 8:39 Nu tontu ko ne: «Ibraayma mooy sunu baay.» Yeesu ne 
leen: «Bu ngeen dee waa kèr Ibraayma, dingeen jèfe ni moom. 8:40 Léegi nag yéena ngi 
may wut a rey, man mi leen jottali dègg, gi ma jèle ca Yâlla. Ibraayma deful lu ni mel. 
8:41 Li ngeen donne ci seen baay rekk ngeen di def.» Nu tontu ko ne: «Nun de, dunu 
doomi araam. Benn baay rekk lanu am, mooy Yâlla.» 8:42 Yeesu ne leen: «Bu Yâlla 
doon seen baay, dingeen ma bègg, ndaxte ca moom laa jôge, nèw ci ndigalam. 
Nèwaluma sama bopp, waaye moo ma yônni. 8:43 Lu tax dégguleen li ma leen wax? Li 
ko waral moo di mènuleen koo déglu. 8:44 Seytaane mooy seen baay, te bègg-bèggam 
ngeen di bègg di def. Bôomkat la mas a doon. Du taxaw mukk ci dègg, ndaxte dègg 
nekkul ci moom. Buy fen, dèppoo na ak jikkoom, ndaxte fenkat la, te ci moom la fen 
soqikoo. 8:45 Waaye man damay wax dègg, moo tax gèmuleen ma. 8:46 Kan ci yéen 
moo man a seede ne, bâkkaar naa? Su ma waxee dègg nag, lu tax dungeen ma gèm? 
8:47 Ku nekk doomu Yâlla dina déglu ay waxam. Waaye nekkuleen doomi Yâlla, 
looloo tax dungeen déglu.» 8:48 Yawut ya ne ko: «Ndax danoo waxul dègg, bu nu nee, 
nitu Samari nga te dangaa am ay rab?» 8:49 Yeesu ne leen: «Awma rab; waaye sama 
Baay laay teral, te yéen dangeen may toroxal. 8:50 Wutumaa mâggal sama bopp. 
Keneen a ma koy wutal te mooy âtte. 8:51 Ci dègg-dègg maa ngi leen koy wax, kuy 
sâmm sama wax doo dee mukk.» 8:52 Yawut ya ne ko: «Léegi wôor nanu ne, dangaa 
am ay rab! Ibraayma faatu na, yonent yépp faatu, yaw nga naan: "Kuy sâmm sama wax, 
doo nam dee." 8:53 Sunu baay Ibraayma faatu na; mbaa du dangaa defe ne, yaa ko gên 
a mâgg? Yonent yi itam faatu nanu. Waaw, loo teg sa bopp?» 8:54 Yeesu ne leen: «Su 
ma dee mâggal sama bopp, du am maana. Sama Baay a may mâggal, moom mi ngeen 
naan, mooy seen Yâlla. 8:55 Xamuleen ko nag; man maa ko xam. Su ma ne woon 
xawma ko, ab fenkat laay doon ni yéen. Waaye xam naa ko te maa ngi sâmm waxam. 
8:56 Seen baay Ibraayma bég na, bi mu yégee sama ngan. Bi mu ko gisee it, bég na ci 
lool.» 8:57 Yawut ya ne ko: «Amaguloo jurôom-fukki at, ba noppi naan gis nga 
Ibraayma?» 8:58 Yeesu ne leen: «Ci dègg-dègg maa ngi leen koy wax, laata nuy sâkk 
Ibraayma, fekk na ma doon ki nuy wax Maay ki nekk.» 8:59 Noonu nu for ay xeer, 
bègg ko koo sânni ngir rey ko. Waaye Yeesu nèbbu, génn kèr Yâlla ga. 
Yowaana 9 

9:1 Amoon na fu Yeesu jaaroon, gis fa waa ju judduwaale gumba. 9:2 Taalibeem ya laaj 
ko ne: «Kilifa gi, lu tax waa jii judduwaale gumba? Ndax bâkkaaram a ko waral, walla 
bu waajuram?» 9:3 Yeesu tontu ne: «Ajuwul ci bâkkaaram walla ci bu waajuram. 
Waaye loolu dafa am, ngir jèfi Yâlla yi feen ci moom. 9:4 Bèeeèg lanu war a matal jèfi 
ki ma yônni; guddi dina nèwi, goo xam ne kenn du ei man a liggéey. 9:5 Ci bi may nekk 
âddina, maay leeru âddina.» 9:6 Bi Yeesu waxee loolu ba noppi, dafa daldi tifli, jaxase 
lor wa ak ban, tay ko ei bèti gumba ga ne ko: 9:7 «Demal sèlmu ei bètu Silowe.» Silowe 
mi ngi tekki «Yônni nanu ko.» Gumba ga daldi dem sèlmuji, dellusi di gis. 9:8 
Dèkkandoom yi ak ni ko xame woon bu jèkk ei yelwaan naan: «Xanaa du kii moo daan 
toog, di yelwaan?» 9:9 Nii naan: «Moom la de!» Nee naan: «Du moom! Daiioo niroo 
rekk.» Mu daldi leen ne: «Man la de!» 9: 10 Nu ne ko: «Lu ubbi say bèt?» 9:11 Mu 
tontu ne: «Ku iiuy wax Yeesu moo tooyal ban, tay ko ei samay bét, ne ma: "Demal 
sêlmu ei bêtu Silowe." Ma dem nag sêlmuji, daldi gis.» 9:12 Nu ne ko: «Ana waa ji?» 
Mu ne leen: «Xawma fu mu nekk.» 9:13 Noonu iiu daldi indil Farisen yi nit ki gumba 
woon. 9: 14 Ndekete Yeesu, bés bi mu tooyale ban, ubbi bèti gumba ga, bésu noflaay la 
woon. 9:15 Looloo tax Farisen ya di laajaat waa ja fi mu jaar bay gis léegi. Mu ne leen: 

IGREJA MISSIONÂRIA CASA DE ORACÂO, RUA PERNAMBUCO, 1284, BAIRRO JOAMÂRIO, 
LIMEIRA DO OESTE-MG: BRAZIL. CEP: 38.295-000. 
ACESSE: femissionaria.blogspot.com.br 



«Dafa tay ban ci samay bèt, ma sélmuji, ba fi ma nekk maa ngi gis.» 9: 16 Ci noonu am 
ca Farisen ya nu naan: «Ki def lii, mènul a jôge ca Yâlla, ndaxte toppul ndigalu bésu 
noflaay bi.» Neneen it di wax ne: «Nan la boroom bâkkaar man a wonee yii firnde?» 
Noonu nu daldi féewaloo ci seen biir. 9:17 Farisen ya laajaat ka gumba woon ne ko: 
«Yaw, loo wax ci moom? Yaw de la ubbil say bèt.» Mu ne leen: «Yonent la.» 9:18 
Yawut ya mènunu woon a nangu ne, nit ka dafa gumba woon tey gis léegi, nu daldi 
wooluji ay waajuram, 9:19 laaj leen ne: «Ndax kii mooy seen doomS , ji ngeen ne, 
gumba judduwaale la? Kon fu mu jaar, bay gis léegi?» 9:20 Waajur ya tontu ne: «Xam 
nanu ne daal, sunu doom la te dafa judduwaale gumba. 9:21 Waaye ni mu def léegi bay 
gis, xamunu ko, te xamunu it ki ko ubbil ay bètam. Laajleen ko; magum jèmm la, te 
man na tontul boppam.» 9:22 Ragal Yawut ya nag moo taxoon waajuri nit ka waxe 
noonu, ndaxte Yawut ya danoo mânkoo woon ne, képp ku seede ne Yeesu mooy Almasi 
bi, nu dâq la ca jângu ba. 9:23 Looloo tax waajur ya ne: «Laajleen ko; magum jèmm 
la.» 9:24 Farisen ya dellu woowaat ka gumba woon ne ko: «Waxal sa digganteek Yâlla. 
Xam nanu ne, waa joojee boroom bâkkaar la.» 9:25 Mu tontu ne: «Xawma ndax 
boroom bâkkaar la am déet. Li ma xam daal mooy gumba woon naa, te léegi maa ngi 
gis.» 9:26 Nu laaj ko ne: «Lu mu la def? Nu mu la ubbile say bèt?» 9:27 Mu ne leen: 
«Wax naa leen ko ba noppi, waaye dégluwuleen ma. Lu ngeen bègg ci ma di ko wax, di 
waxaat? Xanaa dangeen a bègg a nekk yéen itam ay taalibeem?» 9:28 Ci kaw loolu nu 
daldi ko saaga ne ko: «Yaw yaay taalibeem. Nun, taalibey Musaa lanu. 9:29 Xam nanu 
ne, Yâlla wax na ak Musaa; waaye kii, xamunu sax fu mu jôge.» 9:30 Waa ja ne leen: 
«Loolu de, doy na waar! Xamuleen fu mu jôge, te moo ubbi samay bèt! 9:31 Xam nanu 
ne, Yâlla du déglu boroom bâkkaar. Waaye nag, dina déglu ki koy ragal tey def 
eoobareem. 9:32 Bi âddina sosoo ba tey, musunoo dégg nit ku ubbi bèti gumbag 
judduwaale. 9:33 Kon nit kookee nag, bu jôgewul woon ea Yâlla, du man a def dara.» 
9:34 Nu tontu ko ne: «Yaw, ei biir bâkkaar nga juddoo, ba noppi di nu jângal?» Noonu 
nu dâq ko ea jângu ba. 9:35 Yeesu daldi yég ne, dâq nanu nit ka. Bi mu dajeek moom, 
mu ne ko: «Ndax gèm nga Doomu nit ki?» 9:36 Waa ja ne ko: «Wax ma mooy kan, 
Sang bi, ba ma man koo gèm.» 9:37 Yeesu ne ko: «Gis nga ko ba noppi, te mooy kiy 
wax ak yaw.» 9:38 Waa ja ne: «Boroom bi, gèm naa la.» Noonu mu jaamu Yeesu. 9:39 
Yeesu ne ko: «Attee ma tax a nèw âddina, ngir ni gumba gis, iiiy gis gumba.» 9:40 Bi 
Farisen ya nekkoon ak moom déggee loolu, nu ne ko: «Xanaa kon nun it danoo 
gumba?» 9:41 Yeesu tontu leen ne: «Bu ngeen gumba woon, dungeen am bâkkaar, 
waaye fi ak yéena ngi naan: "Nu ngi gis," ei bâkkaar ngeen di dèkk. 
Yowaana 10 

10: 1 «Ci dègg-dègg maa ngi leen koy wax, ku jaar feneen fu dul ei buntu gétt gi, kooku 
sâee la, saay-saay la. 10:2 Waaye ki jaar ei bunt bi, mooy sâmmu xar yi. 10:3 Wottukat 
bi dina ko ubbil bunt bi, xar yiy dégg baatam. Xar yi mu moom nag, bu ei nekk dina la 
woo ei sa tur, ba noppi nga topp ko ei biti. 10:4 Sâmm bi, bu génnee yi mu moom yépp, 
dina leen jiitu, nu topp ko, ndaxte xam naiiu baatam. 10:5 Waaye dunu topp jaambur; 
danu koy daw, ndaxte miinunu baatam.» 10:6 Yeesu misaaloon na leen loolu, waaye 
xamunu lu mu leen doon wax. 10:7 Noonu Yeesu newaat: «Ci dègg-dègg maa ngi leen 
koy wax, man maay buntu gétt gi. 10:8 Ni ma fi jiitu népp ay sâee lanu, ak ay saay- 
saay; waaye xar yi dégluwunu leen. 10:9 Man maay bunt bi; ku jaar ei man, dinga 
muee, dinga man a dugg ak a génn, dinga am it mbooy goo man a fore. 10: 10 Sâee bi 
moom, day sâeesi rekk, di rey ak a yâq. Man damaa iièw, ngir nit iii am dund, ba nekk 
ei naataange. 10: 1 1 «Man maay sâmm bu baax bi. Sâmm bu baax bi day joxe bakkanam 
ngir ay xaram. 10: 12 Ki dul sâmm bi tey liggéeyal xaalis rekk waaye moomul xar yi, bu 
séenee bukki, day daw, bâyyi fa xar ya. Bu ko defee bukki ba dal ea eoggal ja, jâpp ea, 

IGREJA MISSIONÂRIA CASA DE ORACÂO, RUA PERNAMBUCO, 1284, BAIRRO JOAMÂRIO, 
LIMEIRA DO OESTE-MG: BRAZIL. CEP: 38.295-000. 
ACESSE: femissionaria.blogspot.com.br 



tasaare ya ca des. 10: 13 Booba surga day daw, ndaxte xaalis rekk lay liggéeyal, 
faalevvul xar ya. 10:14 «Man maay sâmm bu baax bi. Ni ma xame Baay bi te Baay bi 
xame ma ni, noonu laa xame samay xar, te noom it ni lanu ma xame. Te it kat dinaa 
joxe sama bakkan ngir xar yi. 10:16 Am naa yeneen xar yu bokkul ci gétt gii. War naa 
leen a indi, noom it, te dinanu déglu sama baat. Benn eoggal ay am ak benn sâmm. 
10:17 Baay bi bègg na ma, ndaxte damay joxe sama bakkan ngir jèlaat ko. 10:18 Kenn 
du ko jèle ei man; maa koy joxe ei sama eoobarey bopp. Am naa it san-sanu joxe ko te 
am naa san-sanu jèlaat ko. Loolu la ma sama Baay sant.» 10:19 Kâddu yooyee noo 
féewalewaat Yawut yi. 10:20 Nu bare ea noom naan: «Dafa ând ak rab! Dafa dof! Lu 
tax ngeen koy déglu?» 10:21 Waaye neneen naan: «Nit ku am ay rab du waxe nii. Ndax 
rab man na ubbi bèti gumba?» 10:22 Am bés nu doon mâggal ea Yerusalem Bés ba nu 
sellale woon kèr Yâlla ga; ei jamonoy sedd la woon. 10:23 Yeesoo nga woon ea kèr 
Yâlla ga, di doxantu ea biir Werandaa bu Suleymaan. 10:24 Yawut ya wèr ko ne ko: 
«Kan nga nuy dindi ei kumpa? Boo dee Almasi bi, wax ko mu leer.» 10:25 Yeesu tontu 
leen ne: «Wax naa leen ko ba noppi, waaye gèmuleen. Jèf yi may def ei sama turu Baay 
noo may seede. 10:26 Waaye gèmuleen ndaxte bokkuleen ei samay xar. 10:27 Samay 
xar dinaiiu dégg sama baat; xam naa leen te nu ngi may topp. 10:28 Dama leen di jox 
dund gu dul jeex; duiiu sânku mukk, te kenn du leen jèle ei sama loxo. 10:29 Baay bi 
ma leen jox, moo gèn a mâgg lépp, te kenn mènul a jèle dara ei loxob Baay bi. 10:30 
Man ak Baay bi benn lanu.» 10:31 Yawut ya daldi foraat ay xeer, bègg koo sânni, ngir 
rey ko. 10:32 Noonu Yeesu ne leen: «Def naa ei seen kanam jèf yu baax yu bare ei 
ndigalu Baay bi. Ban ei jèf yooyu moo tax ba ngeen bègg maa sânni ay doj?» 10:33 
Yawut ya ne ko: «Jèf ju baax taxul nu bègg laa sânniy xeer, waaye dangay suufeel turu 
Yâlla; yaw, nit rekk nga, ba noppi di def sa bopp Yâlla!» 10:34 Yeesu tontu ne: «Bind 
nanu ei seen téereb yoon ne: "Yâlla nee na: Ay yâlla ngeen." 10:35 Yâlla wooye na "ay 
yâlla" fii mu yônnee kâddoom, te xam nanu ne, kenn mênul a randal waxi Yâlla. 10:36 
Kon nu ngeen man a waxe ne, damay suufeel turu Yâlla ndax li ma ne Doomam laa, 
man mi Yâlla tânn, yonni ma ei âddina? 10:37 Su ma deful sama jèfi Baay, buleen ma 
gèm; 10:38 waaye su ma ko defee, bu ngeen ma gèmul sax, gèmleen boog samay jèf, 
ngir ngeen xam te nangu ne, maa ngi nekk ei Baay bi te Baay bi nekk na ei man.» 10:39 
Nu di ko wut a jâppaat, waaye mu bâyyi leen fa, dem. 10:40 Yeesu génn, jâllaat dexu 
Yurdan, toog fa Yaxya daan soobe ei ndox bu jèkk. 10:41 Nit nu bare nèw ei moom, te 
naan: «Yaxya deful benn kéemaan, waaye li mu wax ei kii yépp, dègg la.» 10:42 Noonu 
iiu bare gèm ko. 
Yowaana 1 1 

11:1 Amoon na benn waay bu woppoon, iiu koy wax Lasaar. Ma nga dèkkoon Betani, 
moom ak Maryaama ak Mârt, mi mu bokkaloon ndey ak baay. 11:2 Maryaama mooy 
jigéen jiy sottiji latkoloii ei tânki Boroom bi, fompe ko kawaram. Moom la eâmmiiiam 
Lasaar woppoon. 1 1:3 Naari jigéeni Lasaar yônnee ea Yeesu ne ko: «Boroom bi, sa 
xarit wopp na.» 11:4 Bi Yeesu déggee xebaarboobu, mu ne: «Lasaar de, woppamjooju 
du ko mujje; day wone ndamu Yâlla, tey mâggal Doomu Yâlla ji.» 1 1:5 Yeesu soppoon 
na Mârt ak Maryaama ak Lasaar. 1 1:6 Bi mu yégee nag ne, Lasaar wopp na, mu toogaat 
yeneen iiaari fan ea bérab, ba mu nekkoon. 1 1:7 Gannaaw loolu mu ne taalibe ya: 
«Nanu dellu Yude.» 11:8 Taalibe ya tontu ko ne: «Kilifa gi, yâggul dara waa Yude doon 
naiiu la wut a rey ak i xeer, nga di fa dellu?» 1 1:9 Yeesu ne leen: «Xanaa du bèeeèg 
fukki waxtook iiaar la? Kuy dox bèeeèg, du fakkastalu, ndaxte day gis leeru âddina si. 
1 1:10 Waaye kuy dox guddi, dina fakkastalu, ndaxte leer nekkul ei moom.» 11:11 
Yeesu wax loolu, teg ea ne: «Sunu xarit Lasaar nelaw na, waaye maa ngi dem yee ko.» 
11:12 Taalibe ya tontu ne : «Boroom bi, bu nelawee kay , kon dina wér. » 11:13 Yeesu 

IGREJA MISSIONÂRIA CASA DE ORACÂO, RUA PERNAMBUCO, 1284, BAIRRO JOAMÂRIO, 
LIMEIRA DO OESTE-MG: BRAZIL. CEP: 38.295-000. 
ACESSE: femissionaria.blogspot.com.br 



dafa bêggoon a wax ne, Lasaar dee na, waaye taalibe yi danoo xalaatoon ne, mbiri 
nelaw rekk lay wax. 11:14 Ci kaw loolu Yeesu wax ci lu leer ne: «Lasaar dee na. 11:15 
Bég naa ngir yéen ndax li ma fa nekkul, ngir seen ngèm gèn a dègèr. Waaye nanu ko 
seeti.» 11:16 Noonu Tomaa, ki turam di tekki «Séex bi,» daldi ne yeneen taalibe ya: 
«Nanu dem nun itam, deeyandoo ak moom!» 11:17 Bi Yeesu agsee, mu fekk ne, bi nu 
deneee Lasaar ak léegi, mat na neenti fan. 11:18 Betani ma nga woon ea wetu 
Yerusalem, diggante bi matul woon sax netti kilomet. 11:19 Yawut yu bare nèwoon 
nanu kèr Mârt ak Maryaama, ngir dèfèl leen ei seen deewu eâmmin. 1 1:20 Bi Yeesu 
nèwee, Mârt yég ko, dem di dajeek moom; fekk booba Maryaamaa nga toogoon ea kèr 
ga. 11:21 Mârt ne Yeesu: «Boroom bi, boo fi nekkoon de, sama eâmmin li du dee. 
1 1:22 Waaye xam naa ne, fii nu tollu sax, loo naan Yâlla, mu may la ko.» 1 1:23 Yeesu 
ne ko: «Sa eâmmin dina dekki.» 1 1:24 Mârt tontu ko ne: «Xam naa ne, dina jôg bésu 
ndekkite la, keroog bés bu mujj ba.» 1 1:25 Yeesu ne ko: «Man maay ndekkite li, maay 
dund gi. Ku ma gèm, boo deeyee it, dinga dund. 1 1:26 Rax-ca-dolli kuy dund te gèm 
ma, doo dee mukk. Ndax gèm nga loolu?» 1 1:27 Mu tontu ko ne: «Waaw Boroom bi. 
Gèm naa ne, yaay Almasi bi, di Doomu Yâlla, ji war a nèw âddina.» 1 1:28 Bi Mârt 
waxee loolu, mu daldi dem woowi Maryaama ne ko ei pett: «Kilifa gaa ngi fi; mi ngi 
lay laaj.» 1 1:29 Bi Maryaama déggee loolu, mu daldi jôg, gaawantoo dem ea Yeesu. 
1 1:30 Te fekk duggagul woon ea dèkk ba, waaye ma nga woon ba tey ea bérab, ba mu 
daje woon ak Mârt. 11:31 Noonu Yawut, ya nekkoon ea kèr ga di dèfèl Maryaama, gis 
ko mu ne bèrét génn, nu daldi koy topp, defe ne, day jooyi ea bâmmeel ba. 1 1:32 Bi 
Maryaama agsee nag ea Yeesu, ba gis ko, mu daanu eiy tânkam ne ko: «Boroom bi, boo 
fi nekkoon, sama eârnmin du dee.» 1 1:33 Yeesu gis ne, mi ngi jooy te Yawut yi ând ak 
moom itam nu ngi jooy. Mu daldi jâq, am naqar wu réy. 1 1 :34 Mu ne leen: «Fu ngeen 
ko denc?» Nu tontu ko ne: «Kaay gis, Sang bi.» 1 1:35 Yeesu jooy. 1 1:36 Noonu nag, 
Yawut ya ne: «Gis ngeen ni mu ko bègge woon!» 1 1:37 Waaye am na ea noom nu doon 
wax naan: «Moom mi ubbi bèti gumba gi, ndax mènul woon a fexe ba Lasaar du dee?» 
1 1:38 Yeesu dellu am naqar wu réy, daldi dem ea bâmmeel ba. Pax la mu nu yett ei doj, 
ube ko xeer. 1 1:39 Yeesu ne: «Dindileen xeer wi!» Mârt, jigéenu ku dee ki ne ko: 
«Boroom bi, dina xasaw xunn fii mu nekk, ndaxte am na ei bâmmeel bi neenti fan.» 
1 1:40 Yeesu ne ko: «Ndax waxuma la ne, boo gèmee, dinga gis ndamu Yâlla?» 1 1:41 
Nu daldi dindi xeer wa. Yeesu xool ei kaw, ne jâkk asamaan, naan Yâlla ne: «Baay, sant 
naa la ei li nga ma déglu ba noppi. 1 1:42 Xam naa ne, doo jôg ei di ma déglu, waaye 
dama koy wax, ngir nit ni ma wèr gèm ne, yaa ma yônni.» 1 1:43 Bi mu waxee loolu, 
Yeesu woote ak baat bu dègèr ne: «Lasaar, nèwal ei biti!» 1 1:44 Néew bi daldi génn, nu 
gis eângaay, li nu takke woon tânk yi ak loxo yi, ak kaala, gi nu muure woon kanam gi. 
Yeesu ne leen: «Tekkileen ko, bâyyi ko mu dem.» 1 1:45 Yawut yu bare ea na nèwoon 
kèr Maryaama te gis li Yeesu defoon, daldi koy gèm. 1 1:46 Waaye amoon na it nu 
demoon ei Farisen ya, nettali leen la Yeesu defoon. 1 1 :47 Farisen ya ak saraxalekat yu 
mag ya woo kureelu âttekat ya ne: «Nit kii kat, kéemaan yi muy def a ngi bègg a bare. 
Lu nuy def nag? 11:48 Ndaxte su nu ko bâyyee mu jâppoo nii, népp dinanu ko gèm, te 
kilifay Room yi dinanu nèw, daaneel sunu kèr Yâlla gi, tas sunu réew!» 11:49 Amoon 
na ea noom ku nuy wax Kayif te mu nekkoon saraxalekat bu mag ba at mooma; mu ne 
leen: «Xamuleen ei mbir mi dara. 1 1:50 Xanaa xamuleen ne, kenn nit rekk dee ngir 
népp, mooy li gèn ei yéen? Bu ko defee réew mi du tas.» 1 1:51 Loolu Kayif waxu ko 
woon ei sagoom, waaye li mu nekkoon saraxalekat bu mag ba at mooma, moo tax Yâlla 
xiirtal ko mu ne, Yeesu dina dee ngir réew mi. 1 1:52 Du woon rekk ngir xeet woowu, 
waaye ngir itam doomi Yâlla, yi tasaaroo yépp, dajaloo nekk benn. 1 1:53 Keroog la 
njiiti Yawut ya dogu ei rey Yeesu. 1 1:54 Taxoon na ba Yeesu dootul doxantu ei biir 

IGREJA MISSIONÂRIA CASA DE ORACÂO, RUA PERNAMBUCO, 1284, BAIRRO JOAMÂRIO, 
LIMEIRA DO OESTE-MG: BRAZIL. CEP: 38.295-000. 
ACESSE: femissionaria.blogspot.com.br 



Yawut ya. Noonu mu dem ca gox bu jege mândirj ma, ca dekku Efrayim. Foofa nag la 
toog ak ay taalibeem. 11:55 Bésu Jéggi ba, di mâggalu Yavvut ya, mu ngi doon jubsi, ba 
nu bare ca waa âll ba di dem Yerusalem balaa booba, ngir sanguji set. 1 1:56 Nu ngi 
doon wut Yeesu tey waxante ca kèr Yâlla ga naan: «Lu ngeen ci xam? Ndax dina nèw ci 
mâggal gi walla déet?» 1 1:57 Saraxalekat yu mag ya ak Farisen ya daldi santaane ne, bu 
kenn xamee fu Yeesu nekk, mu yégle ko, ngir nu man koo jâpp. 
Yowaana 12 

12:1 Jurôom benni fan laata mâggalu bésub Jéggi ba, Yeesu dem na Betani, dèkku 
Lasaar, mi mu dekkal. 12:2 Foofa nu defaral ko fa reer. Mârt moo ko doon séddale, te 
Lasaar bokkoon na ca gan na. 12:3 Noonu Maryaama daldi jèl liibaru latkolon ju raxul 
ju nuy wax nârd, tey jar lu baree-bare. Mu sotti ko ci tânki Yeesu, ba noppi fomp ko ak 
kawaram. Xetu latkolon gi gilli ci kèr gi yépp. 12:4 Kenn ca taalibey Yeesu ya, muy 
Yudaa Iskariyo, mi ko nar a wor, daldi ne: 12:5 «Lu tax jaayewunu latkolon jii peyu 
atum lèmm, jox ko miskin yi?» 12:6 Waaye bi muy wax loolu, xalaatul woon miskin yi, 
ndaxte sâee la woon; moo yoroon boyetu xaalis bi, te daan ei sâkk. 12:7 Waaye Yeesu 
ne ko: «Bâyyi ko! Jekkoon na mu dene ko ngir bés bu nu may suul. 12:8 Miskin yaa ngi 
ak yéen bés bu nekk, waaye dungeen ma gis ba fâww.» 12:9 Bi nu yégee ne, Yeesoo 
nga fa, mbooloom Yawut mu bare daldi dem Betani. Yeesu rekk yôbbuwu leen fa 
woon, waaye danoo bèggoon a gisaale Lasaar, mi Yeesu dekkaloon. 12:10 Saraxalekat 
yu mag ya dogu ei ne, dafiuy reyaale Lasaar, 12: 1 1 ndaxte moo waral Yawut yu bare 
dèddu leen, gèm Yeesu. 12: 12 Ca èllèg sa mbooloo mu bare, ma nèwoon ea mâggalu 
bésub Jéggi ba, yég ne Yeesoo ngi jèmsi Yerusalem. 12:13 Nu daldi jèl eari garab, génn 
di ko teeru. Nuy xaacu naan:«Osaana!Yaw miy nèw ei turu Boroom bi,ku barkeel 
nga!Na Yâlla barkeel buuru Israyil!» 12: 14 Yeesu wut eumbur, war ko; ndaxte Mbind 
mi nee na: 12: 15 «Buleen ragal, waa Siyon.Gis ngeen, seen buur a ngi nèw,war mbaam 
mu ndaw.» 12:16 Yooyu yépp, taalibe ya xamunu woon ea saa sa lu muy tekki; waaye 
gannaaw bi ndamu Yeesu feenee, nu fâttaliku ne, Mbind mi yégle woon na loolu ei 
moom, te amal nanu ko. 12: 17 Na nekkoon ak Yeesu népp, bi muy wooyee Lasaar mu 
génn ea bâmmeel ba te mu dekkal ko, demoon nanu, nettali la nu gis. 12:18 Looloo tax 
mbooloo ma teeru ko, ndaxte yégoon nanu firnde boobu. 12:19 Farisen yi nag di 
waxante naan: «Gis ngeen, mènuleen ei dara; népp a ngi koy topp!» 12:20 Ca mbooloo 
ma, amoon na ea ay Gereg yu bokk ea na nèwoon Yerusalem ngir jaamu Yâlla diirub 
mâggal ga. 12:21 Nèw nanu ei Filib, mi dèkk Betsayda ei diiwaanu Galile, ne ko: «Sang 
bi, danoo bèggoon a gis Yeesu.» 12:22 Filib dem wax ko Andare; nu ând, waxi ko 
Yeesu. 12:23 Mu tontu leen ne: «Waxtu wi nu war a feenale ndamu Doomu nit ki jot na. 
12:24 Ci dègg-dègg maa ngi leen koy wax, fi ak peppu dugub ji wadd ei suuf jaarul ei 
dee, du man a weesu li mu doon: pepp donn. Waaye bu deeyee, dina jur pepp yu bare. 
12:25 Ku bègg bakkanam dina ko nâkk, waaye ku ko ban ei âddina sii, dina ko dene 
ngir dund gu dul jeex gi. 12:26 Ku bègg a doon sama surga, na ma topp. Bu ko defee, fu 
ma nekk, fa lay nekk moom itam. Ku may liggéeyal, sama Baay dina ko teral. 12:27 
«Léegi nag damaa jâq. Lu may war a wax? Mbaa du dama naan: "Baay, musal ma ei li 
nar a xew waxtu wiy nêw?" Déedéet, nêw naa sax ngir jaar ei waxtu woowu. 12:28 
Baay, mâggalal sa tur!» Noonu nu dégg baat bu jôge asamaan naan: «Mâggal naa ko ba 
noppi, te dinaa ko mâggalaat.» 12:29 Mbooloo ma fa teewoon te dégg baat ba daldi ne: 
«Dènnu la woon!» Neneen naan: «Malaakaa doon wax ak moom.» 12:30 Waaye Yeesu 
ne leen: «Taxuma baat boobu jolli, waaye yéena tax. 12:31 Atteb âddina si jot na: léegi 
nu dâq malaaka mu bon, mi jiite âddina si. 12:32 Te man, bu nu ma yékkatee, ma tiim 
suuf, dinaa wootal nit népp ei man.» 12:33 Ci baat yooyu la doon misaale ni mu war a 
faatoo. 12:34 Mbooloo ma tontu ko ne: «Jâng nanu ei sunu téereb yoon ne, Almasi bi 

IGREJA MISSIONÂRIA CASA DE ORACÂO, RUA PERNAMBUOO, 1284, BAIRRO JOAMÂRIO, 
LIMEIRA DO OESTE-MG: BRAZIL. CEP: 38.295-000. 
ACESSE: femissionaria.blogspot.com.br 



dina sax ba fâww. Kon yaw, nan nga man a waxe ne, "Doomu nit ki dina yékkatiku?" 
Kuy Doomu nit kooku?» 12:35 Yeesu ne leen: «Leer gi dootul yâgg ak yéen. Doxleen, 
ci bi ngeen dee am leer, ngir lèndèm ban leen a bett. Ndaxte kuy dox ci lèndèm doo xam 
foo jèm. 12:36 Kon ci bi ngeen dee am leer gi, gèmleen ko, ngir ngeen doon doomi 
leer.» Bi mu waxee loolu ba noppi, Yeesu dafa dem, nèbbatuji leen. 12:37 Firnde yi mu 
leen won yépp taxul nu gèm ko, 12:38 ngir li yonent Yâlla Esayi waxoon am:«Boroom 
bi, ana ku gèm sunu waare?Kan la Boroom bi won dooleem?» 12:39 Mènunu woon a 
gèm, ndaxte Esayi dafa waxaat ne: 12:40 «Yâlla dafa gumbaal seeni bèt,def ba nu dègèr 
bopp,ngir seeni bèt ban a gis,seen xel ban a xam,fiu bafi a woniiiku ci manngir ma wéral 
leen.» 12:41 Esayi dafa wax loolu, ndaxte gisoon na ndamu Yeesu te mi ngi doon wax 
ci ay mbiram. 12:42 Fekk na ci biir njiit yi sax, iiu bare gèmoon naiiu Yeesu, waaye 
Farisen yee tax fésalunu ko, ndaxte daiioo ragaloon, fiu dâq leen ca jângu ba. 12:43 
Ngèrèmu nit a leen gènaloon ngèrèmu Yâlla. 12:44 Yeesu yégle ne: «Ku ma gèm, 
gèmuloo ma waaye gèm nga ki ma yônni. 12:45 Ku ma gis, gis nga ki ma yônni. 12:46 
Ni ag leer laa wâcce ci âddina, ngir ku ma gèm du des ci lèndèm. 12:47 Ku dégg samay 
wax te toppu leen, du man maa koy daan, ndaxte wâccuma ngir daan âddina, waaye 
damaa iièw ngir musal ko. 12:48 Ku ma beddeeku te nanguwul samay wax, dina fekk fii 
li koy daan: sama njângalee koy daan keroog bés bu mujj ba. 12:49 Ndaxte waxuma ci 
sama eoobare, waaye Baay bi ma yônni ei boppam, moo ma sant li ma war a wax ak li 
ma war a jângale. 12:50 Te xam naa ne, li muy santaane day joxe dund gu dul jeex. Kon 
li ma wax, dama koy wax, ni ma ko Baay bi sante.» 
Yowaana 13 

13:1 Laata mâggalu bésu Jéggi ba la woon. Yeesu xamoon na ne, waxtu wi mu war a 
génne âddina, dem ea wetu Baay ba, jot na. Ku bègg nonam yi nekk ei âddina la, te 
bègg na leen ba fa mbèggeel man a yem. 13:2 Yeesu ak taalibe yaa ngi doon reer. Fekk 
na booba Seytaane xiirtal Yudaa, doomu Simorj Iskariyo, ngir mu wori Yeesu. 13:3 
Yeesu xamoon na ne, Yâlla joxoon na ko san-safi ei lépp, xam it ne, ea Yâlla la jôge te 
ea moom lay delluwaat. 13:4 Mu daldi jôge ea reer ba, summi mbubbam, daldi jèl ab 
sarbet, laxas ko ei ndiggam. 13:5 Noonu mu sotti ndox ei ab kèll, daldi tâmbali di raxas 
tânki taalibe ya, di leen fomp ak sarbet, ba mu laxasaayoo. 13:6 Bi mu agsee ba ea 
Simorj Piyeer, kooku ne ko: «Boroom bi, ndax yaw dangaa nar a raxas samay tânk?» 
13:7 Yeesu tontu ko ne: «Xamoo fii mu nekk li may def, waaye dinga ko xami.» 13:8 
Piyeer ne ko: «Déedéet, duma nangu mukk nga raxas samay tânk.» Yeesu ne ko: «Su 
ma la raxasul, doo bokk ak man dara.» 13:9 Simorj Piyeer ne ko: «Kon nag Boroom bi, 
bul yem rekk ei tânk yi, waaye raxasaaleel loxo yi ak bopp bi!» 13:10 Yeesu ne ko: «Ku 
sangu ba noppi, soxlaatul a raxas lu dul ay tânkam, ndaxte set na wecc. Yéen nag set 
ngeen, waaye du iiépp!» 13:11 Fekk Yeesu xamoon na ki ko nar a wor, looloo tax mu 
ne: «Setuleen yéen fiépp.» 13:12 Bi mu leen raxasalee seeni tânk ba noppi, Yeesu dafa 
solaat mbubbam, dellu toogaat ne leen: «Ndax xam ngeen li ma leen defal? 13:13 Yéen 
a ngi may wooye "Kilifa gi" ak "Boroom bi," te wax ngeen dégg, moom laa. 13:14 Kon 
bu fekkee ne man miy Boroom bi tey Kilifa gi, maa leen raxasal seeni tânk, yéen itam 
war ngeen di raxasalante seeni tânk. 13:15 Bâyyil naa leen fi royukaay, ngir ngeen di 
jèf, nii ma jèfeek yéen. 13:16 Ci dègg-dègg maa ngi leen koy wax, jaam gènul a mâgg 
sangam, mbaa ndaw, ki ko yônni. 13:17 Gannaaw xam ngeen loolu, bu ngeen doxalee 
noonu, dingeen bég. 13:18 «Yéen fiépp taxuleen may wax; xam naa ni ma tânn. Waaye 
li Mbind mi wax, fâww mu am, bi nu naan: "Ki lekk sama dugub wéq na ma." 13:19 
Maa ngi leen koy wax ei teel, bala looloo iièw, ngir bu nèwee, ngeen gèm ne, Maay ki 
nekk. 13:20 Ci dègg-dègg maa ngi leen koy wax, ku nangu kenn ei iii may yônni, nangu 
nga ma, man itam; te ku ma nangu, nangu nga ki ma yônni.» 13:21 Bi Yeesu waxee 

IGREJA MISSIONÂRIA CASA DE ORACÂO, RUA PERNAMBUCO, 1284, BAIRRO JOAMÂRIO, 
LIMEIRA DO OESTE-MG: BRAZIL. CEP: 38.295-000. 
ACESSE: femissionaria.blogspot.com.br 



loolu ba noppi, mu jâq, biral ne: «Ci dègg-dègg maa ngi leen koy wax, kenn ci yéen 
dina ma wor.» 13:22 Taalibe yi di xoolante, te xamunu kan lay wax. 13:23 Ka Yeesu 
bèggoon te mu bokkoon ca taalibe ya, ma nga soonu woon ca kaw Yeesu. 13:24 Kooku 
la Simon Piyeer liyaar, ngir mu laaj Yeesu ki ko taxoon di wax. 13:25 Taalibe ba daldi 
walbatiku ca Yeesu, laaj ko ne: «Boroom bi, kooku kan la?» 13:26 Yeesu ne ko: «Dinaa 
eapp dogu mburu ei ndab li; ki ma koy jox, kooku la.» Noonu Yeesu jèl dogu mburu, 
eapp ko ea ndab la, daldi koy jox Yudaa, doomu Simon Iskariyo. 13:27 Naka la Yudaa 
jèl dog wa, Seytaane dugg ei moom. Yeesu ne ko: «Gaawantul ei li ngay def!» 13:28 
Amul kenn ea na fa toogoon ku xam lu tax mu wax ko loolu. 13:29 Waaye gannaaw 
Yudaa moo yoroon boyetu xaalis bi, am nu xalaat ne, Yeesu dafa koo wax, mu dem 
jèndi li war ei mâggal gi, walla mu ne ko mu dem sarax miskin yi. 13:30 Yudaa nag jèl 
dogu mburu ma, daldi génn ea saa sa. Booba guddi woon na. 13:31 Bi Yudaa génnee, 
Yeesu ne: «Léegi nag ndamu Doomu nit ki feen na, te ndamu Yâlla feen na itam ei 
moom. 13:32 Te bu ma feenalee ndamu Yâlla, Yâlla itam ei teewaayam dina feenal 
ndamu Doomu nit ki, te dina ko def léegi. 13:33 Samay soppe, sama nekk ak yéen 
dootul yâgg. Dingeen may seet, waaye maa ngi leen di wax léegi li ma waxoon Yawut 
ya: fa ma jèm, dungeen fa man a dem. 13:34 Maa ngi leen di jox ndigal lu bees: 
bègganteleen. Nangeen di bèggante ni ma leen bègge. 13:35 Ni nuy xame ne samay 
taalibe ngeen, mooy ngeen bêggante.» 13:36 Simorj Piyeer laaj ko ne: «Boroom bi, foo 
jèm?» Yeesu ne ko: «Fa ma jèm, mènuloo ma faa topp léegi, waaye dinga ma toppi ea 
kanam.» 13:37 Piyeer ne ko: «Boroom bi, lu tax mènuma laa topp léegi? Attan naa joxe 
sama bakkan ngir yaw!» 13:38 Yeesu ne ko: «Attan ngaa joxe sa bakkan ngir man? Ci 
dègg-dègg maa ngi la koy wax, bala ginaar a sab, dinga ma weddi netti yoon. 
Yowaana 14 

14: 1 «Buleen jâq. Gèmleen Yâlla te gèm ma. 14:2 Am na néeg yu bare ea sama kèr 
Baay, bu dul woon noonu, ma wax leen ko, ndaxte maa ngi dem defaral leen fa ngeen di 
dèkk. 14:3 Te su ma leen defaralee bérab booba ba noppi, dinaa dellusi, yôbbaale leen, 
ba fu ma nekk, ngeen nekk fa, yéen itam. 14:4 Te fa ma jèm, xam ngeen yoon wi.» 14:5 
Tomaa ne ko: «Boroom bi, xamunu fa nga jèm. Kon nan lanuy man a xame yoon wi?» 
14:6 Yeesu ne ko: «Man maay yoon wi, maay dègg te dund it man la. Kenn du nèw ei 
Baay bi te jaarul ei man. 14:7 Ndegam xam ngeen ma, dingeen xam itam sama Baay. Lu 
weesu tey, xam ngeen ko te gis ngeen ko.» 14:8 Filib ne ko: «Boroom bi, won nu Baay 
bi; loolu doy na nu.» 14:9 Yeesu tontu ko ne: «Ni ma yâggeek yéen te ba tey Filib, 
xamuloo ma? Ku ma gis, gis nga Baay bi. Kon nag nan ngay man a laaje naan: "Won nu 
Baay bi"? 14:10 Xamuloo ne maa ngi nekk ei Baay bi te Baay baa ngi ei man? Kâddu yi 
ma leen di wax jôgewunu ei man, waaye Baay bi nekk ei man mooy matal ay jèfam. 
14:1 1 Gèmleen li ma leen wax ne, maa ngi ei Baay bi te Baay baa ngi ei man; walla 
boog, gèmleen ndax jèf yi. 14: 12 Ci dègg-dègg maa ngi leen koy wax: képp ku ma gèm 
dina def, moom itam, jèf yi may def. Dina def sax yu gèn a mâgg, ndaxte maa ngi dem 
ei Baay bi. 14: 13 Te it lu ngeen naan ei sama tur dinaa ko def, ngir Doom ji feenal 
ndamu Baay bi. 14: 14 Lu ngeen naan ei sama tur, maa koy def. 14: 15 «Bu ngeen ma 
bèggee, dingeen topp sama ndigal. 14: 16 Te dinaa naan Baay bi, mu jox leen beneen 
Dimbalikat, buy nekk ak yéen ba abadan. 14:17 Kooku mooy Xelu Yâlla, mi yor dègg. 
Addina du ko man a nangu, ndaxte gisu ko te xamu ko. Yéen xam ngeen ko, ndaxte mi 
ngi dèkk ak yéen te dina nekk ei yéen. 14: 18 Duma leen bâyyi ngeen wéet. Dinaa 
dellusi ei yéen. 14:19 Des na tuuti ei kanam, âddina du ma gisati; waaye yéen dingeen 
ma gis. Dinaa dund, moo tax yéen itam dingeen dund. 14:20 Bu keroogee, dingeen xam 
nag ne, nekk naa ei sama Baay, yéen it nekk ngeen ei man, te maa ngi nekk ei yéen. 
14:21 Ki ma bègg, mooy kiy nangu samay ndigal te di ko topp. Ku ma bègg, Baay bi 

IGREJA MISSIONÂRIA CASA DE ORACÂO, RUA PERNAMBUCO, 1284, BAIRRO JOAMÂRIO, 
LIMEIRA DO OESTE-MG: BRAZIL. CEP: 38.295-000. 
ACESSE: femissionaria.blogspot.com.br 



bégg la, te man dinaa la bègg, di la feenu.» 14:22 Yudaa — du Yudaa Iskariyo de, beneen 
la woon — ne ko: «Boroom bi, lu xew, ba nga nar noo feenu nun rekk, te doo feenu 
âddina sépp?» 14:23 Yeesu tontu ko ne: «Ku ma bègg dina sâmm sama kâddu. Sama 
Baay dina ko bègg te nun dinanu nèw ci moom, te dèkk ci moom. 14:24 Ku ma bèggul 
doo sâmm sama kâddu. Li may wax nag, jôgewul ci man, waaye mi ngi soqikoo ci ki 
ma yônni. 14:25 «Lii dama leen koy wax ci bi may nekk ak yéen. 14:26 Waaye 
Dimbalikat, bi leen Baay bi di yônnee ci sama tur, muy Xelam mu Sell, dina leen jângal 
lépp, di leen fâttali li ma leen waxoon lépp. 14:27 Jâmm laa leen bâyyeel, sama jâmm 
laa leen jox, jâmm ju âddina mènul a joxe. Buleen jâq, buleen tiit. 14:28 «Dégg ngeen li 
ma leen wax: "Dinaa dem, waaye dinaa dellusi ci yéen." Bu ngeen ma bêggoon, 
dingeen bég ci li may dem ca Baay ba, ndaxte Baay bee ma gèn a mâgg. 14:29 Wax naa 
leen ko nag léegi, bala looloo nèw, ngir bu waxtu wa agsee, ngeen gèm. 14:30 Lu weesu 
tey duma amati jotu waxtaan ak yéen, ndaxte malaaka mu bon mi jiite âddina saa ngi 
nèw. Kooku manalu ma dara. 14:31 Waaye âddina si war na xam ne, bègg naa Baay bi 
te ni ma ko Baay bi sante, ni laay jèfe. Jôgleen, nu dem! 
Yowaana 15 

15:1 «Man maay garab gu wôor gi, te sama Baay mooy beykat bi. 15:2 Car bu soqikoo 
ci man te mennul, dina ko dog, sânni. Waaye ear bu ei rnenn, dina ko tenqi, ngir mu gèn 
a rnenn. 15:3 Yéen nag, Baay bi setal na leen jaarale ko ei kâddu gi ma leen wax, ni 
beykat di tenqee garabam. 15:4 Saxleen ei man; ma sax, man itam, ei yéen. Ni ear 
mènul a ame ay doom, bu saxul ei garab, noonu itam dungeen man a menfi li may jèfe 
ei yéen, bu ngeen saxul ei man. 15:5 «Man maay garab gi; yéen yéenay ear yi. Ki sax ei 
man te ma sax ei moom, dina rnenn, ndaxte bu ngeen saxul ei man, dungeen man dara. 
15:6 Ku saxul ei man dinanu ko sânni ei biti, mu mel ni ear bu nu dagg, ba mu wow. 
Car yu wow nag, danu leen di buub, sânni ei safara, nu lakk. 15:7 Bu ngeen saxee ei 
man te saxal samay wax ei seen xol, lu ngeen naan mu nangu. 15:8 Liy feenal sama 
ndamu Baay moo di, ngeen di gèn a rnenn tey wone noonu ne, samay taalibe ngeen. 
15:9 «Ni ma Baay bi bèggee, noonu itam laa leen bègge. Saxleen ei mbèggeel googu ma 
am ei yéen. 15: 10 Bu ngeen toppee samay ndigal, dingeen sax ei sama mbèggeel, ni ma 
toppe sama ndigali Baay, ba tax ma sax ei mbèggeelam. 15:11 Wax naa leen loolu, ngir 
ngeen bokk ei sama mbég, te seen bos mat sèkk. 15:12 Sama ndigal mooy ngeen 
bèggante, ni ma leen bègge. 15:13 Genn mbèggeel mènul a weesu joxe sa bakkan ngir 
say xarit. 15: 14 Samay xarit ngeen, ei kaw ngeen def li ma santaane. 15:15 Dootuma 
leen wooye jaam, ndaxte jaam du xam li sangam di def. Xarit laa leen wooye, ndaxte 
xamal naa leen li ma jèle lépp ei sama Baay. 15:16 Du yéen yéena ma tânn, waaye man 
maa leen tânn, sas leen ngeen dem, rnenn menneef gu sax, ngir Baay bi def lu ngeen ko 
naan ei sama tur. 15: 17 Li may santaane nag, mooy ngeen bèggante. 15:18 «Bu leen 
âddina baiiee, xamleen ne, man lanu jèkk a baii. 15:19 Ni bokk ei iioom laiiu bègg. Bu 
ngeen bokkoon ei noorn, dinaiiu leen bègg, ni nu bègge seeni non. Waaye bokkuleen ei 
âddina, ndaxte maa leen tânn, ber leen. Looloo tax iiu baii leen. 15:20 Fâttalikuleen li 
ma leen wax: "Jaam génul a mâgg sangam." Bu fiu ma sonalee, dinafiu leen sonal yéen 
itam. Bu iiu toppee sama wax, dinaiiu topp seen wax yéen itam. 15:21 Waaye loolu lépp 
dinanu leen ko def ndax man, ndaxte xamuiiu ki ma yônni. 15:22 Su ma nèwul woon, ne 
leen dara, dufiu am bâkkaar. Waaye léegi amunu lay ngir seeni bâkkaar. 15:23 Ku ma 
ban, baii nga itam sama Baay. 15:24 Su ma deful woon ei seen biir jèf yu kenn deful, 
kon duiiu am bâkkaar. Waaye léegi nag gis nanu samay jèf te teewul iiu baii nu, man ak 
sama Baay. 15:25 Waaye loolu am na ngir kâddu gi am, kâddu gii nu bind ei seen yoon: 
"Bafi nafiu ma ei dara." 15:26 «Dimbalikat bi dina fiéw, mooy Xel mi jôge ei Baay bi 
tey yor dègg gi. Dina jôge ei Baay bi, ma yebal ko ei yéen. Moom nag, moo may 

IGREJA MISSIONÂRIA CASA DE ORACÂO, RUA PERNAMBUCO, 1284, BAIRRO JOAMÂRIO, 
LIMEIRA DO OESTE-MG: BRAZIL. CEP: 38.295-000. 
ACESSE: femissionaria.blogspot.com.br 



seedeeli. 15:27 Te yéen itam dingeen seede samay mbir, ndaxte yéena nekkoon ak man 
ca njâlbéen ga. 
Yowaana 16 

16:1 «Loolu dama leen koo wax ngir seen ngèm ban a wânniku. 16:2 Dinanu leen dâq 
ca jângu ya, te dinanu dem ba jamono joo xam ne ni leen di rey danuy xalaat ne, iiu ngi 
mâggal turu Yâlla. 16:3 Dinanu agsi foofu, ndaxte xamunu Baay bi te xamunu ma. 16:4 
Loolu nag, wax naa leen ko, ngir bu waxtu wi jotee ngeen fâttaliku ne, yégal naa leen 
ko. «Waxuma leen ko ca njâlbéen ga, ndaxte maa ngi nekkoon ak yéen. 16:5 «Léegi nag 
maa ngi dem ca ka ma yônni, te kenn ci yéen laaju ma fi ma jèm. 16:6 Seen xol dafa 
jeex ndax li ma leen wax. 16:7 Moona de, ci sama wâll, dègg laa leen di wax. Li gèn ci 
yéen mooy ma dem, ndaxte su dul loolu, Dimbalikat bi du nèw ci yéen; waaye su ma 
demee, dinaa leen ko yônnee. 16:8 Te bu dikkee, dina yey niti âddina ci lu jèm ci seen 
bâkkaar, ci lu jèm ci sama njubte ak ci lu jèm ci âtte ba. 16:9 Ci mbiri seen bâkkaar, 
dina leen yey ci li nu ma gèmul. 16:10 Ci mbiri sama njubte, dina leen yey ndaxte maa 
ngi dem ci Baay bi te dungeen ma gisati. 16: 1 1 Ci mbiri âtte ba, dina leen yey ndaxte 
âtte nanu malaaka mu bon mi jiite âddina si, ba daan ko. 16:12 «Li ma leen war a wax 
bare na, waaye dungeen ko man a dékku. 16: 13 Bu Xelum Yâlla mi yor dègg gi dikkee 
nag, dina leen gindi ci lépp li jèm ci yoonu dègg, ndaxte du wax ci eoobarey boppam, 
waaye lu ko Baay bi wax, mu jottali leen ko. Dina leen yégal mbir yu nèwagul. 16:14 
Dina ma mâggal, ndaxte lu mu leen wax, ei man la ko jèle. 16:15 Lépp lu Baay bi am, 
maa ko moom. Looloo tax ma ne leen, lu mu leen jottali, ei man la ko jèle. 16:16 «Ci 
kanam tuuti dungeen ma gisati. Bu iiu ei tegee ab diir, ngeen gisaat ma.» 16:17 Loolu 
Yeesu wax, tax na ba am ea taalibe ya, nu waxante ne: «Lu muy wax nii: "Ci kanam 
tuuti dungeen ma gisati; bu nu ei tegee ab diir, ngeen gisaat ma," ak naan: "Ndaxte maa 
ngi dem ea Baay ba"?» 16:18 Nu ne: « "Teg eab diir," lu muy tekki? Xamunu li muy 
bègg a wax.» 16:19 Yeesu gis ne, am na lu nu ko bègg a laaj, mu ne leen: «Dama ne: 
"Ca kanam tuuti, dungeen ma gis, te bu nu ea tegee ab diir, ngeen gisaat ma." Ndax 
loolu ngeen di laajante ei seen biir? 16:20 Ci dègg-dègg maa ngi leen koy wax, dingeen 
jooy xâcc, waaye âddina dina bég; dingeen jâq, waaye seen njâqare dina soppaliku 
bânneex. 16:21 Jigéen ju nekk ei mat, dafay jâq, ndaxte waxtu wi mu war a jur jot na. 
Waaye bu doom ji juddoo, dina fâtte eoonoom ndaxte day bég ei li doom ji gane âddina. 
16:22 Noonu nag ngeen di jâqe, yéen itam. Waaye dinaa leen gisaat, seeni xol sedd, te 
seen mbég moomu, kenn du ko man a dindi. 16:23 Bés boobu dootuleen ma laaj dara. 
Ci dègg-dègg maa ngi leen koy wax, Baay bi dina leen may lu ngeen ko iiaan ei sama 
tur. 16:24 Ba léegi naanaguleen dara ei sama tur. Naanleen, mu nangu. Bu ko defee seen 
mbég mat sèkk. 16:25 «Loolu lépp, dama leen koo wax ei ay misaal. Jamono dina nèw, 
ju ma dootul wax ak yéen ei ay misaal, waaye ju ma leen dee wax lu leer ei Baay bi. 
16:26 Bu keroogee dingeen iiaan ei sama tur. Neewuma dinaa leen iiaanal Baay bi, 
16:27 ndaxte Baay bi ei boppam bègg na leen. Bègg na leen ndaxte bègg ngeen ma, te 
gèm ngeen ne, ei Yâlla laa jôge. 16:28 Jôge naa ea Baay bi, iièw âddina. Léegi maa ngi 
génn âddina, fekki Baay bi.» 16:29 Taalibe yi ne ko: «Léegi yaa ngi wax lu leer te 
misaaloo! 16:30 Léegi gis nanu ne, xam nga lépp, te soxlawul kenn di la laaj dara. 
Looloo tax nu xam ne, yaa ngi jôge ei Yâlla.» 16:31 Yeesu ne leen: «Ndax gèm ngeen 
léegi? 16:32 Waxtu waa ngi iièw te agsi na ba noppi, dingeen tasaaroo, ku nekk nibbi, 
ma des man rekk. 16:33 Waaye nag déedéet, wéetuma, ndaxte Baay baa ngi may 
wéttali. Dama leen wax loolu, ngir ngeen am jâmm ei man. Dingeen am nattu ei âddina, 
waaye takkleen fit yi; noot naa âddina.» 
Yowaana 17 

17:1 Bi mu waxee loolu ba noppi, Yeesu dafa xool ei kaw, ne jâkk asamaan, iiaan Yâlla 

IGREJA MISSIONÂRIA CASA DE ORACÂO, RUA PERNAMBUCO, 1284, BAIRRO JOAMÂRIO, 
LIMEIRA DO OESTE-MG: BRAZIL. CEP: 38.295-000. 
ACESSE: femissionaria.blogspot.com.br 



ne: «Baay, waxtu wi tax ma nèw ci âddina agsi na. Feenalal ndamu Doom ji, ngir moom 
itam mu man a feenal sa ndam. 17:2 Ndaxte jox nga ko san-san ci bépp mbindeef, ngir 
mu may dund gu dul jeex gi ni nga ko dénk. 17:3 Dund gu dul jeex gi nag, mooy nu 
xam la, yaw jenn Yâlla ju wôor ji am, te nu xam it ki nga yônni, muy Yeesu Kirist. 17:4 
Wone naa sa ndam ci âddina, ndax li ma matal liggéey, bi nga ma santoon. 17:5 Léegi 
nag Baay, ci sa teewaay, feenalal ci man ndam, li ma amoon ci sa wet, laata âddina di 
sosu. 17:6 «Xamal naa sa tur nit, ni nga tânne ci âddina te dénk ma leen. Bokkoon nanu 
ci yaw, nga dénk ma leen, te sâmm nanu sa kâddu. 17:7 Xam nanu léegi ne, loo ma 
joxaan, ci yaw la jôge, 17:8 ndaxte xamal naa leen kâddu yi nga ma jox, te nangu nanu 
ko. Wôor na leen ne, ci yaw laa jôge, te gèm nanu ne yaa ma yônni. 17:9 Noom laay 
naanal. Naanaluma waa âddina, waaye maa ngi naanal ni nga ma dénk, ndaxte ci yaw 
lanu bokk. 17: 10 Lu ma am, yaa ko moom, te loo am, maa ko moom; te noom noo 
feenal sama ndam. 17:11 Nekkatuma ci âddina, waaye noom nu ngi ci; man, ci yaw laa 
jèm. Baay bu sell bi, sâmm leen ci sa dooley tur woowu nga ma jox, ngir nu nekk benn, 
ni nu nekke benn, man ak yaw. 17:12 Bi ma nekkee ak noorn, daan naa leen sâmm ci sa 
dooley tur, tur wi nga ma jox. Wottu naa leen, ba kenn ci noom sânkuwul, lu dul kiy aji 
réer ji, ngir li Mbind mi waxoon am. 17:13 «Waaye léegi maa ngi jèmsi ci yaw, te maa 
ngi wax nii ci bi may nekk âddina, ngir nu fees ak sama mbég. 17:14 Jottali naa leen sa 
kâddu, te âddina baii leen, ndax li nu mel ni man, ban a bokk ci âddina soosu. 17:15 
Naanuma nga jèle leen âddina, waaye nga yiir leen ci Ibliis. 17:16 Danoo mel ni man; 
bokkunu ci âddina. 17: 17 Samp leen ci dègg, ngir nu sell. Sa kâddu mooy dègg. 17:18 
Ni nga ma yônnee âddina, noonu laa leen yônnee ci nit iii. 17:19 Sellal naa sama bopp 
ngir noorn, ngir nu sampu ci dègg te sell. 17:20 «Naanaluma leen iioom rekk, waaye 
itam ni may gèm èllèg ndax seen wax. 17:21 Damay iiaan ngir fiépp doon benn. Baay, 
na noonu nekk benn ci nun, ni nga nekke ci man te ma nekke ko ci yaw. Nanu ând, ba 
âddina gèm ne, yaa ma yônni. 17:22 Boole naa leen ci ndam, li nga ma sol, ngir nu 
ândandoo, ni nu ânde man ak yaw. 17:23 Man ci iioom, yaw it ci man, ngir nu gèn a 
ând, nekk benn, ba âddina xam ne yaa ma yônni, xam ne bègg nga leen, ni nga ma 
bègge. 17:24 «Baay, bègg naa, ni nga ma dénk nekk ak man fa ma jèm, ngir nu gis sama 
ndam, li nga ma sol, ndaxte bègg nga ma, laata âddina di sosu. 17:25 «Baay, yaw ku jub 
ki, waa âddina xamuiiu la, waaye man xam naa la, te nii xam naiiu ne, yaa ma yônni. 
17:26 Xamal naa leen sa tur te dinaa ko gèn a xamle, ngir mbèggeel, gi nga am ci man, 
nekk ci iioom, te man it ma nekk ci noom.» 
Yowaana 18 

18:1 Bi mu waxee noonu ba noppi, Yeesu jôge fa ak i taalibeem, jâll xuru Sedoron, 
dugg eib tool. 18:2 Yudaa mi ko naroon a wor xamoon na it bérab ba, ndaxte Yeesu 
daan na fa dem ak ay taalibeem. 18:3 Yudaa daldi fa dem, yôbbaale mbooloom xarekat 
ak ay alkaati yu ko saraxalekat yu mag ya ak Farisen ya jox. Nu yor ay jum ak ay lâmp 
ak it gânnaay. 18:4 Noonu Yeesu, mi xamoon li ko waroon a dal lépp, jubsi leen ne 
leen: «Ku ngeen di seet?» 18:5 Nu ne ko: «Yeesum Nasaret.» Yeesu ne: «Man la.» Fekk 
Yudaa mi ko nar a wor a nga ând ak noom. 18:6 Bi leen Yeesu nee: «Man la,» iiu daldi 
dellu gannaaw, ba daanu. 18:7 Yeesu laajaat leen ne: «Ku ngeen di seet?» Nu ne ko: 
«Yeesum Nasaret.» 18:8 Mu ne leen: «Wax naa leen ne, man la. Bu fekkee ne nag man 
ngeen di seet, bâyyileen fiii ma ândal, iiu dem.» 18:9 Noonu la baat boobu mu waxoon 
ame: «Baay, kenn sânkuwul ei fii nga ma dénk.» 18: 10 Bi Yeesu waxee loolu ba noppi, 
Simon Piyeer boeei jaasi, ji mu yoroon, daldi dôor surgab saraxalekat bu mag ba, noppu 
ndeyjooram dagg. Surga boobu mi ngi tuddoon Malkus. 18:11 Waaye Yeesu ne Piyeer: 
«Roofal jaasi ji ei mbaram. Ndax warumaa naan kaasu naqar, bi ma Baay bi sédd?» 
18:12 Mbooloom xarekat ya ak seen kilifa ak alkaatiy Yawut ya jâpp Yeesu, daldi 

IGREJA MISSIONÂRIA CASA DE ORACÂO, RUA PERNAMBUOO, 1284, BAIRRO JOAMÂRIO, 
LIMEIRA DO OESTE-MG: BRAZIL. CEP: 38.295-000. 
ACESSE: femissionaria.blogspot.com.br 



yeew, 18:13 jèkk koo yôbbu ca Anas, ndaxte Anas mooy gorob Kayif, mi doon 
saraxalekat bu mag ba at mooma. 18:14 Kayif moo digaloon Yawut ya ne: «Li gèn moo 
di kenn rekk dee, ngir mbooloo mi mucc.» 18:15 Bi nuy yôbbu Yeesu, Simon Piyeer ak 
keneen ca taalibe ya toppoon nanu ko. Keneen kooku nag, xamante na ak saraxalekat bu 
mag ba, moo waral mu duggaaleek Yeesu ca biir kèr kilifa ga. 18:16 Waaye Piyeer, 
moom, des ca buntu kèr ga. Noonu taalibe boobu xamante woon ak saraxalekat bu mag 
ba génn, wax ak jigéen, ja doon wottu buntu kèr ga, fexe Piyeer dugg ci biir. 18:17 
Mbindaan mi doon wottu bunt bi ne Piyeer: «Mbaa yaw it bokkuloo ci taalibey waa ji?» 
Mu ne ko: «Déedéet, bokkuma ci.» 18:18 Booba dafa seddoon, ba surga ya ak alkaati ya 
boyal ab taal, di ca jaaru. Piyeer itam taxaw, di jaaru ak fioom. 18:19 Saraxalekat bu 
mag ba daldi laaj Yeesu ci lu jèm ci taalibeem yi ak ci njângaleem mi. 18:20 Yeesu 
tontu ko ne: «Ci mbooloo laa doon waxe. Ci kèr Yâlla ga ak ci ay jângu, fa Yawut yépp 
di daje, laa mas di jângalee. Musumaa wax dara di ko nèbb. 18:21 Lu tax nga may laaj? 
Laajal iii doon déglu li ma leen wax. Noom xam nanu li ma doon wax.» 18:22 Bi Yeesu 
waxee loolu, kenn ci alkaati yi nekkoon ci wetam daldi koy pes ne ko: «Ndax nii ngay 
tontoo saraxalekat bu mag bi?» 18:23 Yeesu tontu ko ne: «Su ma waxee lu jaaduwul, 
wone ko; waaye su ma waxee lu jub, lu tax nga may dôor?» 18:24 Anas daldi koy yebal 
ca Kayif, saraxalekat bu mag ba, nu yeew ko ba tey. 18:25 Fekk na booba Simorj Piyeer, 
moom, ma nga taxaw di jaaru rekk. Nu laaj ko ne: «Mbaa yaw it bokkuloo ci taalibey 
waa ji?» Waaye Piyeer weddi ko ne: «Déedéet, bokkuma ci.» 18:26 Kenn ci surgay 
saraxalekat bu mag ba, di mbokku ka Piyeer eoroon noppam, ne Piyeer: «Xanaa du yaw 
laa gisoon ak moom ea tool ba?» 18:27 Waaye Piyeer dellu weddi ko. Noonu ginaar 
daldi sab. 18:28 Bi loolu wéyee nu jèle Yeesu ea Kayif, yôbbu ko ea kèr boroom réew 
ma. Ci waxtuw njèl la woon. Waaye Yawut ya yéegunu ea taaxum kaw ma. Danoo 
banoon a taq sobe, ngir man a lekk ea namu mâggalu Jéggi ba. 18:29 Looloo tax Pilaat 
boroom réew ma génn, dajeek noom. Mu laaj leen ne: «Lu ngeen di jiin waa jii?» 18:30 
Nu tontu ko ne: «Bu deful woon lu bon, dunu la ko jébbalsi.» 18:31 Pilaat ne leen: «Jèl- 
leen ko, yéen, te âtte ko ei seen yoon.» Yawut yi ne ko: «Yoon mayu nu, nu âtte nit, teg 
ko dee.» 18:32 Noonu la kâddug Yeesu gi ame, ei li mu misaaloon ni mu war a faatoo. 
18:33 Gannaaw loolu Pilaat duggaat ea taaxum kaw ma, woo Yeesu ne ko: «Ndax yaa 
di buuru Yawut yi?» 18:34 Yeesu tontu ko ne: «Ndax yaa ko xalaat, wax ko, am danu la 
koo xelal ei man?» 18:35 Pilaat ne ko: «Mbaa xalaatoo ne, man Yawut laa? Sa xeet ak 
saraxalekat yu mag yi noo ma la jébbal. Lan nga def?» 18:36 Yeesu tontu: «Sama 
kilifteef nekkul ei âddina. Bu sama kilifteef nekkoon âddina, sama surga yi dinaiiu xeex, 
ngir ban nu jébbal ma Yawut yi. Waaye sama kilifteef nekkul âddina.» 18:37 Pilaat ne 
ko: «Kon yaw buur nga?» Yeesu tontu ko: «Wax nga ko; buur laa. Lii moo tax ma 
juddu, nèw âddina: ngir wax dègg gi. Ku bokk ei dègg dina nangu li ma wax.» 18:38 
Pilaat laaj ko ne: «Luy dègg?» Bi mu waxee loolu ba noppi, Pilaat daldi génnaat, jèm ea 
Yawut ya ne leen: «Gisuma ei moom genn toon. 18:39 Seen aada laaj na, ma bâyyil 
leen kenn, saa su nuy def mâggalu bésu Jéggi bi. Xanaa ma bâyyil leen "buuru Yawut 
yi?"» 18:40 Noonu nu daldi yuuxuwaat: «Déedéet, waxunu kii; Barabas lanu wax!» 
Fekk Barabas moomu taskatu réew la woon. 
Yowaana 19 

19:1 Noonu Pilaat joxe ndigal, nu dôor Yeesu ay yar. 19:2 Xarekat ya râbb kaalag dég, 
teg ko ei boppu Yeesu, solal ko mbubbum xarekat mu xonq eurr. 19:3 Nu di ko jegensi, 
di ko pes, naan ko: «Nuyu nanu la, yaw buuru Yawut yi!» 19:4 Pilaat génnaat ne leen: 
«Gis ngeen, maa ngi leen koy indil ei biti, ngir ngeen xam ne, waa jii, gisuma ei moom 
genn toon.» 19:5 Yeesu nag génn, tegoo mbubbum xarekat mu xonq mi ak kaalag dég 
gi. Pilaat it ne leen: «Waa jaa ngii!» 19:6 Waaye bi nu ko gisee, saraxalekat yu mag ya 

IGREJA MISSIONÂRIA CASA DE ORACÂO, RUA PERNAMBUOO, 1284, BAIRRO JOAMÂRIO, 
LIMEIRA DO OESTE-MG: BRAZIL. CEP: 38.295-000. 
ACESSE: femissionaria.blogspot.com.br 



ak alkaati ya di yuuxoo naan: «Daaj ko ci bant! Daaj ko ci bant, ba mu dee!» Pilaat ne 
leen: «Jèl-leen ko, yéen, daaj ko ci bant, ndaxte gisuma ci moom genn toon.» 19:7 
Yawut yi tontu ko ne: «Am nanu aw yoon, te ci yoon woowu, war na dee ndaxte teg na 
boppam Doomu Yâlla.» 19:8 Bi Pilaat déggee wax jooju, dafa gèn a tiit, 19:9 dugg ca 
taax ma, daldi ne Yeesu: «Foo jôge?» Waaye Yeesu tontuvvu ko. 19:10 Pilaat ne ko: 
«Man ngay ban a waxal? Xanaa xamuloo ne, am naa san-sanu bâyyi la, te am naa itam 
san-sanu daaj la ci bant?» 19:11 Yeesu tontu ko ne: «Amuloo benn san-san ci man su 
dul bi la Yâlla jox. Looloo tax ba ki ma jébbal ci say loxo am na bâkkaar, bi gèn a réy.» 
19:12 Booba nag la Pilaat doon fexee bâyyi Yeesu. Waaye Yawut ya di yuuxoo naan: 
«Boo bâyyee kii, doo xaritu buur bi Sesaar. Nit ku teg boppam buur, noonub Sesaar la!» 
19:13 Bi Pilaat déggee loolu, mu daldi génne Yeesu ca biti, dem toog ca jalub âttekaay 
ba, ca fu nuy wax Bérabu doj ya. Ci lâkku yawut nu naan ko Gabata. 19:14 Ca bés ba 
nuy waajal mâggalu Jéggi ba la woon, ca weti digg-bèeeèg. Pilaat ne Yawut ya: «Seen 
buur a ngii!» 19:15 Waaye nuy yuuxoo naan: «Na dee! Na dee! Daaj ko ei bant!» Pilaat 
ne leen: «Ndax seen buur bi, dama koo war a daaj ei bant?» Saraxalekat yu mag ya ne 
ko: «Amunu benn buur bu dul Sesaar!» 19:16 Noonu Pilaat jébbal leen Yeesu, ngir nu 
daaj ko ei bant. Bi leen ko Pilaat jébbalee, nu jèl ko, yobbu. 19:17 Yeesu ei boppam 
gâddu bant ba, génn ngir dem ea fa nuy wax Bérabu kaanu bopp; nu koy wooye Golgota 
ei lâkku yawut. 19:18 Foofa la xarekat ya daaje Yeesu ea bant ba. Ci noonu it nu 
daajaale naari nit ei wetam, mu nekk ea digg ba. 19:19 Pilaat santaane itam nu bind, teg 
ko ea kaw bant, ba nu ko daajoon. Mbind ma lii la wax: «Kii mooy Yeesum Nasaret, 
buuru Yawut yi.» 19:20 Mbind mooma, Yawut yu bare jâng nanu ko, ndaxte fa nu 
daajoon Yeesu ea bant ba jege woon na dèkk ba, te mbind ma ei lâkku yawut la woon, 
ei lâkku waa Room ak ei gereg. 19:21 Noonu saraxalekat yu mag yu Yawut ya ne 
Pilaat: «Bul bind: "Buuru Yawut," bindal rekk: "Kii moo ne mooy buuru Yawut yi."» 
19:22 Pilaat tontu leen ne: «Xas naa koo bind, du den.» 19:23 Xarekat ya, bi nu daajee 
Yeesu ea bant ba, ba noppi danoo jèl ay yéreem, séddale ko neenti eér, ku nekk benn. 
Jèl nanu it mbubbam bu nu râbb ea kaw ba ei suuf te amul benn naw. 19:24 Xarekat ya 
di waxante naan: «Mbubb mi, bunu ko xotti, waaye nanu ko tegoo ay bant, ngir xam ku 
koy moom.» Noonu la Mbind mi waroon a ame, bi mu naan:«Séddoo nanu samay 
yére,tegoo ay bant sama mbubb.» Loolu nag la xarekat ya def. 19:25 Ca wetu bant, ba 
nu daajoon Yeesu, yaayam a nga fa taxawoon, moom ak doomu ndeyam ju jigéen, 
Maryaama jabari Kèlôpas, ak Maryaama mi dèkk Magdala. 19:26 Bi Yeesu gisee 
yaayam taxaw ei wetu taalibe, bi mu bèggoon, mu ne ko: «Soxna si, sa doom a ngi,» 
19:27 neeti taalibe ba: «Sa yaay a ngi nii.» Booba la ko taalibe ba yobbu kèram, yor ko. 
19:28 Bi loolu wéyee gannaaw Yeesu xam na ne, lépp mat na léegi, mu ne nag, ngir 
amal Mbind mi: «Damaa mar.» 19:29 Amoon na foofa gutt bu fees ak bineegar. Noonu 
nu jèl sagar, tooyal ko ea, takk ko ei bantu garab gu nuy wax isob, teg ko ei gémminu 
Yeesu. 19:30 Bi Yeesu muueoo bineegar bi, mu ne: «Lépp mat na!» Noonu mu sègg, 
delloo ruuwam Yâlla. 19:31 Keroog ba nu dee waajal bésu noflaay ba la woon, te 
Yawut ya bèggunu néew ya des ea bant ya, ndaxte bésu noflaay boobu fonkoon nanu ko 
lool. Nu naan Pilaat, mu dammlu tânki na nu daajoon, te jèle leen fa. 19:32 Noonu 
xarekat ya dem, damm tânki ku jèkk ka, teg ea ka ea des, ea na nu daajaale woon ak 
Yeesu. 19:33 Bi nu agsee ei Yeesu, dammunu ay tânkam, ndaxte gis nanu ne booba 
faatu na. 19:34 Waaye kenn ea xarekat ya daldi jèl xeej, jam ko ko ei wet, ea saa sa 
deret ak ndox di tuuru. 19:35 Kiy nettali mbir yooyu, da eee teg bètam, te li muy wax 
dègg la. Moom ei boppam xam na ne, li muy wax dègg la, ngir yéen itam ngeen gèm, 
19:36 ndaxte loolu dafa xew ngir Mbind mi am: «Benn yaxam du damm.» 19:37 
Leneen it Mbind mi wax na ko: «Dinanu gis ki nu jamoon.» 19:38 Gannaaw loolu 

IGREJA MISSIONÂRIA CASA DE ORACÂO, RUA PERNAMBUCO, 1284, BAIRRO JOAMÂRIO, 
LIMEIRA DO OESTE-MG: BRAZIL. CEP: 38.295-000. 
ACESSE: femissionaria.blogspot.com.br 



Yuusufa mi dékk Arimate naan Pilaat ngir yôbbu néewu Yeesu. Yuusufa taalibe Yeesu 
la woon ci lu kenn yégul, ndaxte dafa ragaloon Yawut ya. Pilaat may ko ko. Yuusufa 
daldi dem, yôbbu néewu Yeesu. 19:39 Nikodem itam nèw, moom mi masoon a seeti 
Yeesu guddi. Mu indaale lu war a tollook fanweeri kiloy euuraay lu nu defare ndâbbi 
miir ak banti aloos. 19:40 Nu jèl néewu Yeesu, laxas ko ei eângaay, boole ko ak 
euuraay li, ni ko Yawut yi tâmmoo def, bu nuy waajal néew. 19:41 Tool a nga woon ea 
wetu bérab, ba nu daajoon Yeesu, te ea tool booba amoon na fa bâmmeel bu nu musul a 
suul kenn. 19:42 Ca bésu Waajal la woon, ba Yawut ya doon waajal bésu noflaay ba, te 
bâmmeel ba jege woon na. Foofa lanu dene Yeesu. 
Yowaana 20 

20:1 Bés ba jiitu ea ayu-bés ga, Maryaamam Magdala jôg ea fajar, dem ea bâmmeel ba. 
Bi mu agsee, mu gis ne dindi nanu xeer, wa nu ko ube woon. 20:2 Mu daw, dem ea 
Simon Piyeer ak ea beneen taalibe ba, maanaam ka Yeesu béggoon, ne leen: «Jéle nanu 
néewu Boroom ba ea bâmmeel ba, te xamunu fu nu ko yôbbu.» 20:3 Piyeer ak beneen 
taalibe ba daw, dem ea bâmmeel ba. 20:4 Noom naar népp a ngi doon daw, waaye 
beneen taalibe ba raw Piyeer, jèkk ko ea bâmmeel ba. 20:5 Duggul nag, dafa sègg, yèr, 
séen eângaay la ea suuf. 20:6 Noonu Simon Piyeer, mi ko toppoon, agsi, daldi dugg. Mu 
séen eângaay la ei suuf, 20:7 ak kaala ga muuroon boppu Yeesu. Waaye kaala googu 
ândul ak eângaay la; danu ko laxas, teg ko ei wet. 20:8 Noonu keneen ka jiitu woon ea 
bâmmeel ba, duggsi moom itam. Naka la gis, daldi gèm. 20:9 Taalibe yi xamagunu 
woon Mbind, mi doon wone ne, Yeesu dafa war a dekki. 20: 10 Noonu taalibe ya dèpp, 
nibbi. 20: 1 1 Maryaama nag moom, ma nga desoon ea biti, ea wetu bâmmeel ba, di jooy. 
Bi muy jooy, mu sègg, yèr ei biir, 20: 12 séen naari malaaka yu sol mbubb yu weex, 
toog ea bérab, ba nu deneoon Yeesu; kenn ka féeteek bopp bi, ki ei des ea tânk ya. 
20:13 Malaaka ya laaj ko ne: «Jigéen ji, looy jooy?» Mu tontu leen ne: «Danoo jèl sama 
Boroom, te xawma fu nu ko yôbbu.» 20:14 Bi mu waxee loolu, mu geestu, séen Yeesu 
mu taxaw, waaye xamul woon ne moom la. 20:15 Yeesu laaj ko ne: «Jigéen ji, looy 
jooy? Kooy seet?» Mu foog ne boroom tool ba la, ne ko: «Sèrin bi, bu fekkee yaa ko 
yôbbu, wax ma foo ko dene, ma jèli ko.» 20:16 Noonu Yeesu ne ko: «Maryaama.» Mu 
walbatiku, lâkk ko ei yawut ne ko: «Râbbuni!» Râbbuni mooy tekki «Kilifa gi.» 20:17 
Yeesu ne ko: «Bu ma téye, ndaxte yéegaguma ea Baay ba. Waaye demal, ne samay 
bokk, maa ngi yéeg ea sama Baay biy seen Baay, ea sama Yâlla jiy seen Yâlla.» 20:18 
Noonu Maryaamam Magdala dem, yégali ko taalibe ya ne leen: «Gis naa Boroom bi!» 
Mu daldi leen nettali li mu ko wax. 20:19 Bés boobu ea ngoon sa, taalibe yaa nga daje 
woon ea genn kèr, tèju ea biir ndax ragal Yawut ya. Yeesu ne tèll ei seen biir ne leen: 
«Na jâmm wâcc ei yéen!» 20:20 Mu daldi leen won ay loxoom ak wetam. Bi iiu gisee 
Boroom bi, taalibe ya daldi bég lool. 20:21 Yeesu dellu ne leen: «Na jâmm wâcc ei 
yéen! Ni ma Baay bi yônnee, noonu laa leen di yônnee, man itam.» 20:22 Bi mu waxee 
loolu, mu èf leen ne leen: «Sol naa leen Xelu Yâlla mu Sell mi. 20:23 Ni ngeen di baal 
seeni bâkkaar, baal nanu leen ba noppi; ni ngeen baalul, baalunu leen.» 20:24 Fekk na 
Tomaa, mi bokk ei fukki taalibe yi ak naar, te turam di tekki «Séex bi,» nekku fa woon, 
bi Yeesu iièwee. 20:25 Yeneen taalibe yi ne ko: «Gis nanu Boroom bi!» Waaye mu ne 
leen: «Su ma gisul fa nu daajoon pont ya ei ay loxoom, te defuma ea sama baaraam, su 
ma tegul it sama loxo ei wetam, duma ko gèm mukk.» 20:26 Bi nu ea tegee ayu-bés, 
taalibe Yeesu ya dajewaat ea biir kèr ga, Tomaa itam a nga fa woon. Bunt yépp tèju 
woon naiiu, waaye Yeesu ne tèll ei seen biir ne leen: «Na jâmm wâcc ei yéen!» 20:27 
Noonu mu ne Tomaa: «Indil sa baaraam fii te seet sama loxo; indil sa loxo, teg ko ei 
sama wet. Bâyyil di weddi te nga gèm.» 20:28 Tomaa tontu ko ne: «Sama Boroom, 
sama Yâlla!» 20:29 Yeesu ne ko: «Li nga ma gis a tax nga gèm? Ki bég mooy ki gèm te 

IGREJA MISSIONÂRIA CASA DE ORACÂO, RUA PERNAMBUCO, 1284, BAIRRO JOAMÂRIO, 
LIMEIRA DO OESTE-MG: BRAZIL. CEP: 38.295-000. 
ACESSE: femissionaria.blogspot.com.br 



gisu ma!» 20:30 Yeesu wone na it ci kanamu taalibe ya yeneeni firnde yu nu nettalivvul 
ci téere bii. 20:31 Waaye li ci nekk, bind nanu ko ngir ngeen gèm ne, Yeesu mooy 
Almasi bi, Doomu Yâlla ji, te seen ngèm may leen, ngeen am ci moom dund. 
Yowaana 21 

21:1 Bi nu ca tegee ab diir, Yeesu feenuwaat na ay taalibeem ca tefesu dex gu nuy wax 
Tiberyâdd. Nii la deme woon: 21:2 Taalibey Yeesu yii ândoon nanu: Simon Piyeer; 
Tomaa, ki turam di tekki «Séex bi;» Nataneel, mi dèkk Kana ca diiwaanu Galile; doomi 
Sebede ak yeneen naari taalibe. 21:3 Simon Piyeer ne leen: «Maa ngi nappi.» Nu ne ko: 
«Nun it danuy ând ak yaw.» Nu dugg gaal, daldi dem. Waaye guddi googu jâppunu 
dara. 21:4 Ci fajar gi Yeesu taxaw ca tefes ga, waaye taalibe yi xâmmiwunu ko. 21:5 
Yeesu ne leen nag: «Bokk yi, xanaa jâppuleen jèn?» Nu ne ko: «Déedéet.» 21:6 Mu ne 
leen: «Sânnileen mbaal mi ci ndeyjooru gaal gi, bu ko defee ngeen jâpp.» Nu sânni fa 
mbaal ma, mu fees ak jèn, ba mènuiiu ko woon a génne ndox mi. 21:7 Taalibe ba Yeesu 
bèggoon, ne Piyeer: «Boroom bi la!» Bi Simorj Piyeer déggee loolu, dafa woddoo 
mbubbam, ndaxte dafa summeeku woon, daldi sôobu ci dex gi. 21:8 Yeneen taalibe ya 
xècc mbaal, mi fees dell ak jèn, jème ko ca tefes ga, ndaxte gaal ga sorewul woon; 
diggante bi waroon na tollook téeméeri meetar. 21:9 Bi nu teeree, nu gis ab taal, nu eiy 
lakk ay jèn, teg mburu ea wet ga. 21:10 Yeesu ne leen: «Indileen ei jèn, yi ngeen jâpp.» 
21:11 Simon Piyeer yéeg ea gaal ga, daldi xêcc mbaal ma ea tefes ga, mu fees dell ak 
jèn yu mag; matoon na téeméeri jèn ak jurôom-fukk ak nett. Te li muy baree-bare lépp, 
taxul mbaal ma dog. 21:12 Yeesu ne leen: «Nèwleen ndékki.» Kenn ei taalibe yi 
nemewu koo laaj ki mu doon, ndaxte xam naiiu ne, Boroom bi la. 21:13 Yeesu jegeiisi, 
jèl mburu mi, jox leen, jox leen it jèn. 21 : 14 Bi Yeesu dekkee ba tey, bii mooy iietteelu 
yoon, bi mu feenoo ay taalibeem. 21:15 Bi nu ndékkee ba noppi, Yeesu ne Simon 
Piyeer: «Simorj doomu Yowaana, ndax gén nga maa begg, ni ma fiii bègge?» Mu tontu 
ko ne: «Aankay, Boroom bi, xam nga ne, bêgg naa la.» Yeesu ne ko: «Topptool ma 
sama mbote yi.» 21:16 Noonu mu waxaat ko ne: «Simon doomu Yowaana, ndax bêgg 
nga ma?» Mu ne ko: «Aankay, Boroom bi, xam nga ne, bégg naa la.» Yeesu ne ko: 
«Sâmmal ma sama xar yi.» 21:17 Mu neeti ko netteel bi yoon: «Simon doomu 
Yowaana, bègg nga maam?» Piyeer am naqar ei li mu ko laaj netti yoon: «Ndax bègg 
nga ma?» Mu tontu ko ne: «Boroom bi, xam nga lépp; xam nga ne bègg naa la.» Yeesu 
ne ko: «Topptool ma sama xar yi. 21:18 Ci dègg-dègg Piyeer, maa ngi la koy wax, bi 
nga dee ndaw yaa doon takk sa geno, di dem fu la neex. Waaye boo mâggatee, dinga 
tâllal say loxo, keneen takkal la sa geno, yôbbu la foo bèggul.» 21:19 Ci baat yooyu la 
Yeesu doon misaale nan la Piyeer war a faatoo ngir jollil ndamu Yâlla. Noonu Yeesu ne 
ko: «Toppal ei man!» 21:20 Piyeer geestu, gis taalibe bi Yeesu bèggoon, di nèw ei seen 
gannaaw. Taalibe boobu mooy ki sôonu woon ea Yeesu, ba nuy lekk, te laajoon ko ne: 
«Boroom bi, kan moo lay wori?» 21:21 Piyeer gis ko, daldi ne Yeesu: «Kii nag, 
Boroom bi, nu muy mujje?» 21:22 Yeesu ne ko: «Su ma neexoon mu dund, ba ma 
dellusi, lu eiy sa yoon? Yaw toppal ei man.» 21:23 Noonu am, ei bokki taalibe yi, nu 
xalaat ne, taalibe boobu du dee. Moona Yeesu musul ne Piyeer, du dee; waaye li mu 
wax mooy: «Su ma neexoon mu dund, ba ma dellusi, lu eiy sa yoon?» 21:24 Taalibe 
boobu mooy seede mbir yooyu, bind leen, te xam nanu ne, li muy wax dègg la. 21:25 
Yeesu def na yeneen jèf yu bare. Su nu ko doon nettali, bind lépp, xalaat naa ne, téere yi 
dunu xaj ei âddina. 

http ://go spelgo . com/f/wolof_nt .htm#John 



IGREJA MISSIONÂRIA CASA DE ORACÂO, RUA PERNAMBUCO, 1284, BAIRRO JOAMÂRIO, 
LIMEIRA DO OESTE-MG: BRAZIL. CEP: 38.295-000. 
ACESSE: femissionaria.blogspot.com.br 



